Ginintuang Edisyon 
(2018-2019) 


ys 


Pangkulturang dyornal 

ng pambansa-demokratikong 
kilusan sa pangangasiwa 

ng Artista at Manunulat 

ng Sambayanan (ARMAS) 
sa pamamatnubay 

ng Partido Komunista 

ng Pilipinas (MLM) 


ULOS 


Disyembre 2018 at Marso 2019 


Nilalaman 


Mula sa Patnugutan: Mga bago at ilang 
lumang panitikan at sining biswal, alay sa 
ginintuang anibersaryo ng PKP at BHB 


Editoryal: Mga bukal ng panitikan 
at sining biswal 


1; Alay Sa imme 1 
ni Ka Handum 

2. Muog na buo.........eieeeeeseseseseasssseassssasi 5 
ni Silvia Madiaga 

3. The long struggle for freedom........... 8 


by Jose Maria Sison 


4. Apat na Araw sa Buhay 
ni Eduardo Fidel... eee 11 
ni Servando Magbanua 


5. Pagkilala sa gubat............eeeeeeeeeeeeeeeea 16 
ni Lucia Makabayan 

6. Sapada isi spoirs sps seriis 18 
ni Lucia Makabayan 

7. Welcome the Unwelcome.................. 20 
by Jose Maria Sison 

8. Defend Our Land... ee 24 
by Mayamor 

9. My Daughter is also a Red Warrior...26 


by Mayamor 


ni Romulo Sandoval 


ys 


11. 


pa 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


[HEN 


BHB-Zamboanga 
Ako ang Bagong Hukbong 
ni Macario Salakay 


Ang Aming Hukbo......0.. cee 48 
ni Ka Mindo 


Malutong Gabun.......0.. eee 50 
ni Soral Malaya 


Ang Hukbo ay Tulad 

ng Langgam....... risie 51 
nina Ka Laxa, Ka Joseph 

at Ka Mario 


Ladies: Choice 503 aaa aahon: 53 
mula sa Baringkuas 


Ito rin ang Hangad ng Masa............ 57 
ni R. Montana (Eldi Labinghisa) 


Isang Madaling Araw... mamasa 60 
ni Wilfredo Gacosta 


The People's Warrior... 62 
by Emmanuel Lacaba 


Tribute to Comrade Andres 
Bonifacio...............aaaaaaa naasa 64 
ni Jose Maria Sison 


. Sining ng Digmang Bayan, 


Tambol ng Kalayaan..........ieeeeeeee 69 
ni Juan Armando Pueblo 


22. Engkwentro 


sa Sapang Can-awan.......... eee 72 
ni Rio Roja 

AA AA 83 
ni Ka Handum 

24. Ka Dave 
(Sa alaala ni Merardo Arce)........... 93 


ni Kris Montanez 


25. Puppets and Parrots 


are All the Tyrant Wants 
(In Memory of Antique 7).............. 95 
ni Rio Roja 
26. Habol sa Kota at Deadline............. 99 


ni Alan Jazmines 


27. Sa telepONO AA AA AN 100 
ni Mervin Fabro Pimentel 


28. Gintong Araw, Gintong Aral.......... 101 
ng Armas-Southern Tagalog 


29. Proletaryong Landas...................... 102 
ng Armas-Southern Tagalog 

30. Ginintuang Taon... eee 103 
ng North Central Mindanao 
Region 

B12 Tomil Yapan G NGA GAGARAL 104 


ni Servando Magbanua 


32. Ang Makabuluhang Papel 
ng Gawaing Propaganda 
at Kultura sa Rebolusyonaryong 
Pakikibaka ng Armas-Timog 
Kätagalugai. ishinin 106 


33. Panayam ng PRWC kay Ka Roger..111 


ys 


34; Welpal.. inaasa nana pawn 116 
ni Ka Goryo 

35. Tiyo Carding... eee eeeeeeeeees 126 
ni Kalayaan Esguera 

36. Banta ng Waka... eee eee 128 
ni Isagani dela Guerra 

37. Nabarbara ngem Tikag 
ti Armas Iggem Tayo Ita................. 130 


ni Ka Jemma 


38. Pag-aaral sa Oras: 


Mga Lumang Tula Tungkol 
sa BAPOLaanannanaanhahaiiiana 132 
ni Kerima Tariman 

39. Pagkakaisa... 133 
ni Ka Parts Bagani 

40. Limampung TAON... eee 134 
ni Ka Reese 

41. Singkwenta....... eee eeeseeeeeeees 136 
ni Ka Espat 

42. Patay na SeD10....cssssseseeaeasasasaseessss 138 
mula sa Baringkuas 

43. Integration with the Masses............ 144 
ni Neil Doloricon 

44, Mag-aram, 

Bag-uhon an Kahimtang................ 145 


ni Ka Nonem 


45. Kadaugan Nagbabangis 
Nasud han Sinirangan.........eeeeeeeeeee 150 
nina Ka Dama at Ka Amos 


ys 


46. Bang andy: eccesvesctessestiencsoesurets 154 
mula sa Eastern Visayas 
AT MOY eesin sitti 157 
mula sa Eastern Visayas 
48. Sining at Lipunan........ 158 
ni Alice Guillermo 
49. Haras sa mga Kauban...........ieeeeee 165 
ni Ka Signer 


50. Liham ni Ka Nessa, isang Lumad: 
Parangal Kay Papa Hulyo............... 166 


Pasasalamat 


yes 


Mula sa Patnugutan 

Mga kilala at bagong likhang sining 
at panitikan, handog sa ginintuang 
anibersaryo ng PKP at BHB 


Malugod na ihinahandog ng Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) ang 
kambal na isyung ito ng Ulos (Disyembre 2018 at Marso 2019) para sa 
pagdiriwang ng ginintuang anibersaryo ng muling pagkakatatag ng dakilang 
partido ng uring proletaryado, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), at ng 
pangunahing armadong organisasyong pinamumunuan nito, ang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB). 


Sadyang malaking hamon para sa lupong inatasan na bumuo ng antolohiyang ito 
ang pagpili ng mga isasama sa espesyal na koleksyong ito. Hindi natutuyo ang 
balon ng mga malikhaing akda na araw-araw ay dumadaloy sa karanasan sa 
pakikibaka ng mga luma't bagong henerasyon ng mga kadre ng Partido, Pulang 
mandirigma at mga aktibistang masa kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Talagang 
marami pa ang dapat isinama rito na mas dapat na obra kaysa sa mga nalathala 
dito. At malamang na hindi nagkamali. Pero sa katapusan, kailangang pumili ng 
ilang obra na kakatawan sa pangunahing tema para sa koleksyong ito. 


Mapapansin ninyong naglalaman ang dobleng isyung ito ng mga kilala at bagong 
likhang sining. Oo nga, may ilang mga kilala (nailathala na). Ngunit luma ma'y di 
pa rin kumukupas ang mga ito; kumikinang at dumadalisay ang mga ito habang 
lumilipas ang panahon. Ang ningning na taglay ng mga ito ay kagaya rin ng mga 
bagong likhang may angking unibersalidad at palaging sariwa ang tema at 
perspektiba. 


ys 


Sa totoo’y walang luma o matatanda sa buhay-at-kamatayang pakikibaka para sa 
pambansa at panlipunang paglaya ng mga uring inaapi’t pinagsasamantalahan ng 
imperyalismo’t lokal na mga reaksyunaryo. Ani Ka Handum sa kanyang tulang 
“Isang Alay sa Ginintuang Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas,” 


“Ang limampung taon 
pag sa buhay ng tao 
karaniwang sinasabi 
matanda na ito 
naabot ng buhay 

ay dalawa’t sangkatlo 
sa karaniwang tagal 


na sitenta’y singko. 


Kung pag-uusapan 
ay buhay ng lipunan 
ang limampung taon 
ay nasa kamusmusan 
lalo’t gagamiti’y 
proletaryong sukatan 
na lahat ng uri 

ay dapat wakasan...” 


Buong galak nating ipagdiwang ang ginintuang taon ng PKP dahil sabi ni Ka Jose 
Maria Sison sa kanyang tulang “Mahabang Martsa para sa Kalayaan,” sa ating 
mahabang martsa: 


“Ating tanaw ang tunguhing pataas ng rebolusyon 
Sa gitna ng krisis sa bansa't ibayong dagat 
Nagdudulot ng di-matiis na paghihirap 

At nag-uudyok sa bayang puspusang ipaglaban 


yes 


Na agarang kamtin ang kalayaan sa tiraniya 
At maningning na kinabukasan sa sosyalismo.” 


Inialay naman ni Silvia Madiaga ang kanyang tulang "Muog na buo" sa ika-50 
anibersaryo ng Partido at sa pagdaos nito ng Ikalawang Kongreso. Binigyang 
musika ito ng grupong musikero--ang Agaw Armas. 


Pagkalipas ng tatlong buwan na muling itinatag ang Partido, binuo nito ang Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) mula sa mga labi ng lumang hukbong bayan pero matapat 
na mga mandirigma ng sambayanan at ngayo’y pinapatnubayan ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo (MLM). 


Ganito ang paglalarawan ni Eman Lacaba sa kanyang tulang “Mandirigma ng 
Sambayanan”-- 

“Ang masa'y pinasisigla ng mandirigma ng sambayanan upang malugod 

Na sumuong sa digma, ngunit taglay ang lahat 

Ng katatagan, siya'y nagpapatawa, upang mapalapit 

Sa kanya ang kalooban ng masa, siya 

Na kabilang sa kanila 

At nauukol sa kanila sa unang pagkakatao 'y nasasandatahan 


Ngunit di mapagsamantala, siyang mandirigma ng sambayanan.” 


Sila--ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga 
paramilitar at iba pang pwersa ng reaksyunaryong estado ay mga mersenaryo. Sila 
ay binabayaran upang pumatay, ani Wilfredo Gacosta, ang makata ng Bicol. Sa 
kanyang “Isang Madaling Araw (Unang Karanasan sa Sagupaan),” inamin niyang 


“kami nga'y musmos 


at nilaro nami'y digmaan. 


iii 


ys 


isang gabi, 

ngumiti lang kami 

sagisag ng naligaw naming tapang 
sa nababalitang paglusob ng kaaway. 


ngunit di laro ang digmaan. 
binabayaran ang mga kaaway 
upang pumatay.” 


Sa kaarawan ng BHB, nagbibigay pugay si Ka Macario Salakay sa kanyang tulang 
“Ako ang Bagong Hukbong Bayan” na may 


“... patnubay sa pagtahak sa kadiliman 
Tinatanglawan ng dakilang liwanag ang wastong landas. 


Ang agham at sining ng digmang bayan 

Gintong pamana ng Tagapangulong Mao 

Sa aki'y animong kaluluwang nagkatawang lupa, 

Sa pamumuno ng lider-gerilyang Amado Guerrero ang pangalan. 


.. Ako ang isang diklap na naging isang kaparangan ng apoy 
Naglalagablab, natutupok ang kabundukang madadawag 
Pinagbabaga maging ang lupang tigang, 

Ningas ko'y pagapang mula sa kabundukan pasulong sa kapatagan.” 


Mula sa Inang Larangang pandigma sa isang distrito sa Tarlac sa Gitnang Luzon, 
nagpalawak ang hukbong bayan sa Lambak ng Cagayan at sa buong kapuluan. 
Pagtatanggol sa lupang ninuno ang tema ng tulang “Tomloy” ni Servando 
Magbanua noong 1978. At pagkalipas ng ilang dekada'y iyon pa rin ang pinaksa ni 
Mayamor/Maya Daniel sa kanyang “Defend Our Land” at “My Daughter is Also A 
Red Warrior” laban sa pang-aagaw ng 3rd ID ng Philippine Army sa lupang ninuno 


ys 


ng mga tribong Tumandok sa Central Panay. 


Maaaliw at matutuwa tayo sa “Welcome the Unwelcome” ni Jose Maria Sison, sa 
paglahok ng masa sa pakikidigmang gerilya sa “Ito rin ang Hangad ng Masa” ni R. 
Montana, at ating palakpakan si Juan Armando Pueblo sa kanyang “Sining ng 
Digmang Bayan, Tambol ng Kalayaan.” 


Pinaksa ni Lucia Makabayan ang “kulay ng rebolusyon” sa “Sagada” at ang 
pagbubukas ng bagong erya sa “Knowing the Forest.” Inihambing naman ng mga 
Kasama sa Bicol na ang "Hukbo ay tulad ng langgam." 


Tunghayan naman natin ang “Lumalaban ang Zamboanga Peninsula,” isang 
reportahe mula sa Western Mindanao Region kung saan aktibong lumalaban ang 
hukbong bayan kasama ang masang anakpawis upang biguin ang nagpapatuloy na 
paninibasib ng rehimeng US-Duterte. Tila isang malikhaing panulat ang isang ulat 
ng koresponsal nito. 


Sa maikling kwentong “Engkwentro sa Sapang Can-awan,” inilarawan ni Rio Roja 
kung paano binigo ng Bagong Hukbong Bayan ang imbing pakana ng rehimeng 
US-Aquino I na durugin ang armadong rebolusyonaryong kilusan partikular sa 
isang larangang gerilya ng Panay. Pero, puro hangin lamang ang nasilo ng magastos 
na “Oplan Lambat Bitag.” 


Isa ako sa “libo-libong supling ng Unang Sigwa ng 1970 sa bagong 
rebolusyonaryong daluyong sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng 
Pilipinas,” pagpapakilala ni Ka Handum sa kanyang sanaysay. Buhay ang teorya ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo habang binabasa natin ang “Syering.” Naaresto 
siya ng mga pasista ng diktadurang Marcos, dumanas ng tortyur, at nang 
makalabas ng bilangguan ay sumanib sa pangunahing agos ng rebolusyon, ang 
armadong pakikibaka. 


ys 


Para lubusan ang ating selebrasyon ng ginintuang araw ng Partido, may bagong 
likhang mga awit ang mga kasama sa Southern Tagalog: "Gintong Araw, Gintong 
Aral" at "Proletaryong Landas" at "Ginintuang Taon" mula sa North Central 
Mindanao Region. 


Sa “In Memoriam” nagpupugay sina Kris Montafiez, Alan Jazmines at Rio Roja sa 
kadakilaan ng ating mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino na pinaslang ng 
mga berdugo ng diktadurang rehimeng US-Marcos at nitong huli, ng mga asong 
ulol ng tiranong Duterte. 


Marami pang mga bulaklak ang pwedeng maialay natin. Ngunit tulad nang sinabi 
na, dapat pumili tayo ng iilang bulaklak na maihahandog natin sa ginintuang 
anibersaryo ng ating dakilang proletaryong Partido at magiting na hukbong 
bayan. ye 


vi 


ys 


Editoryal 
Mga bukal ng mga panitikan 
at sining biswal 


Kasabay sa pagsulong ng matagalang digmang bayan sa nakaraang 50 taon ang 
pagsibol at pagyabong din sa buong kapuluan ng mga rebolusyonaryong pahayagan 
at pampanitikang dyornal. Bukod sa tagapaghatid ng balita sa milyun-milyong 
masa sa kanayunan at kalunsuran, ang mga publikasyong ito ang naging mayamang 
bukal ng panitikan at sining biswal ng mga rebolusyonaryong artista’t manunulat. 


Hindi basta’t kusang nagsulputan na lamang na parang mga kabute sa parang ang 
mga rebolusyonaryong publikasyong ito. Tanda ito ng pagpapahalaga ng Partido sa 
malaking papel ng rebolusyonaryong propaganda at kultura sa pagsusulong ng 
panlipunang rebolusyon. Ani Kasamang Mao Zedong, “Ang rebolusyonaryong 
kultura ay isang makapangyarihang rebolusyonaryong sandata ng malawak na masa 
ng sambayanan. Inihahanda nito ang batayan sa ideolohiya bago sumapit ang 
rebolusyon; ito ay isang mahalaga at tunay na esensyal na larangan ng pakikibaka 
sa pangkalahatang rebolusyonaryong larangan sa panahon ng rebolusyon." 


Kaya nga nang inihahanda ang muling pagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) noong 1968, nilatag ng mga nangungunang kadre ang mga gawain sa 
ideolohiya, pulitika at organisasyon kung saan gumawa sila ng mga 
rebolusyonaryong panitikan at sining biswal para bigyang inspirasyon ang mga 
kasama at ang masang pinupukaw, inoorganisa at pinakikilos. 


Inspirado sa tagubilin ni Kasamang Mao, nagpakat at ikinoordina ng Partido ang 


mga pangkat ng armadong propaganda, pangkultura at pangmedikal kasunod ng 
pagsimula ng digmang bayan sa kanayunan. Lalo pang sumigla ang gawaing 


vii 


ys 


pangkultura at propaganda nang mapaunlad ang madaling dalhing V-type 
silkscreen printing. Hindi lamang sa pag-iimprenta ng mga publikasyong 
pampartido at ibang babasahin para sa gawaing edukasyon at propaganda ang 
naging silbi nito. Ginagamit din ang V-type para sa pagparami ng mga likhang 
panitikan at sining biswal ng mga kasama at masa. 


Sa imbing layuning puksain ang rebolusyonaryong kilusan sa simula’t simula pa 
lamang (“nip-in-the-bud” operations), ibinaba ng papet-pasistang rehimeng Marcos 
ang batas militar noong Setyembre 21, 1972. Ngunit sadyang nagkamali ang 
reaksyunaryong rehimen sa kanyang akala. Imbes na mapahina’t mapuksa ang 
rebolusyonaryong kilusan ay tulad ng lotus na lalo pang yumabong at namulaklak. 


Maraming mga manunulat at artista ang sumanib sa kilusang lihim at kalaunan ay 
naging mga Pulang mandirigma sa dumadaming mga larangang gerilya sa bansa. 
Habang mahigpit ang pagtangan sa kanilang mga sandata, dinudurog din nila ang 
kaaway sa pamamagitan ng kanilang mga pinsel at pluma. Nilalathala ang kanilang 
mga malikhaing panulat at sining sa mga rebolusyonaryong publikasyon at 
pampanitikang dyornal. May mga pagkakataong nakipagbalitaktakan ang mga 
rebolusyonaryong manunulat upang durugin ang palasuko, asal-alipin, 
reaksyunaryo, papet at pasistang panulat ng mga bayarang tagatambol ng 
diktadurang rehimeng Marcos. 


Kagaya ng sinabi ng dakilang rebolusyonaryong Byetnames at internasyunalistang 
makata na si Ho Chi Minh, isinabuhay ng maraming mga manunulat at artista na 
maging maalam din sa paglulunsad ng digmang bayan. Tulad nina Emmanuel F. 
Lacaba, Maria Lorena Barros, Wilfredo Gacosta, Servando Magbanua at iba pa ay 
naging mga mandirigma ng bayan at kalauna'y naging mga martir ng rebolusyong 
Pilipino. Marami rin ang nabihag, dumanas ng matinding tortyur habang sila'y 
nasa piitan. Ngunit kahit sa mga bilanggua'y di masisikil ng imbing mga tirano ang 
kanilang rebolusyonaryong adhikain. Sabi nga ni Ka Julie de Lima sa kanyang 
sanaysay, “On the Pen and the Gun,” hindi sila napatahimik ng mga rehas na bakal, 


viii 


ys 


alambreng tinik o matataas na pader tulad sa ipinakita ni Ka Jose Maria Sison sa 
kanyang koleksyon ng mga tula, “Prison and Beyond.” 


Nabitawan man nila ang kanilang mga armas, hawak naman nila ang pluma’t pinsel 
habang nasa mga piitan upang bigyang inspirasyon ang mga rebolusyonaryong 
kasama’t masang anakpawis na nagpapatuloy sa magiting na pakikibaka para sa 
pambansa at panlipunang kalayaan at demokrasya sa pamamagitan ng kanilang 
mga obrang tula, dula, kwento, sanaysay, kanta, pinta at drowing. Ang kanilang 
mga likha ay ipinupuslit sa labas ng mga kulungan at inilalathala sa mga 
rebolusyonaryong publikasyon at itinanghal sa mga galerya hindi lamang sa loob 
ng bansa kundi pati na rin sa ibayong dagat. 


Pinangangasiwaan ang mga rebolusyonaryong publikasyong ito ng sentral at 
panrehiyong mga organo at komite ng PKP, ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at 
ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Maliban sa mga balita at 
impormasyon, nilalathala ng mga ito ang mga tula, awit, maikling kwento, dagli, 
iskit, reportahe, mga ilustrasyon at komiks na nagbibigay kulay sa maigting na 
pakikibaka ng mga rebolusyonaryong pwersa at ng mamamayan sa kani-kanilang 
lugar at mga sektor na kinikilusan. Dagdag sa pagpapayabong ng panitikan at 
sining para sa masa, ginagamit din ang mga publikasyong ito bilang mga 
sangguniang materyal sa mga programang pangliterasi ng BHB sa kanayunan. 


Sa nagdaang mahigit isang dekada, naging popular din na anyo ng pagpapadaloy ng 
propaganda at sining ang mga produksyong pambidyo at pang-audio, lalo’t naging 
laganap na rin ang mga DVD (dati’y VCD) player, ang mga USB drive pati na ang 
mga digital audio player para sa madaling pasahan ng mga rebolusyonaryong 
panoorin, mga kanta, drama, balitang pangradyo at iba pa. 


Ang mga publikasyon at bidyong ito ay kinasasabikan at inaantabayanan ng masa. 
Ang pinakapopular, syempre, ay ang mga sentral na publikasyon: Ang Bayan 
(upisyal na pahayagan ng Komite Sentral ng PKP), Ulos (pampanitikang dyornal 


ys 


ng Armas-NDF), Kalayaan (Freedom-Kabataang Makabayan), Liyab (Kaguma) at 
Malayang Pilipina (Free Filipina-Makibaka), Liberation at Sine Proletaryo 
(bidyong produksyon ng Kawanihan sa Impormasyon ng PKP). 


Sa Northern Luzon, nariyan ang Baringkuas (Cagayan Valley), Dangadang 
(Northwest-Luzon), Ramut (rebolusyonaryong edukasyon at kultura-Northwestern 
Luzon) at Rissik (rebolusyonaryong dyornal pangkultura-Cagayan Valley). 


Sa Central Luzon: Himagsik (panrehiyong pahayagang masa ng Gitnang Luzon), 
Inang Larangan (pangkulturang antolohiya), Lakas ng Masa -Gitnang Luzon, at 
Dyaryo Pasulong. Bigwas, pahayagang masa ng Kanluran Gitnang Luzon, at 
Pulang Silangan sa Gitnang Silangang Luzon. 


Sa Southern Tagalog: Kalatas (panrehiyong pahayagang masa ng Timog 
Katagalugan), Diklap (South Quezon-Bondoc Peninsula), Alab (rebolusyonaryong 
pahayagang masa sa Mindoro), at Dagitab (Armas-ST). 


Sa Bicol: Silyab (panrehiyong pahayagang masa ng PKP-BHB sa Bicol), Gerilya 
(BHB-Bicol Regional Command), Punla (publikasyong pampanitikan sa Bicol), 
Ang Kusog (Masbate), Isnayp (bidyong produksyon-Bicol) at Dagundong ng Bikol 
(programang pangradyo). 


Sa Kabisayaan: Ang Paghimakas (panrehiyong publikasyon ng Negros Island), Ang 
Budyong (Leonardo Panaligan Command-Central Negros), Daba-Daba 
(panrehiyong pahayagang masa ng Panay Island), Sublak (rebolusyonaryong 
pangkulturang magasin-Panay), Pulang Madyaas Productions (bidyong 
produksyon-Panay), Pakigbisog (Central Visayas), at Larab (panrehiyong 
pangmasang pahayagan ng Eastern Visayas). 


Sa Mindanao: Ang Kalihukan (NDF-North Central Mindanao), Asdang (Far South 
Mindanao Region), Lingkawas (CPP-Northeastern Mindanao), Pasa Bilis! (NDF- 


ys 


Southern Mindanao) at Sulong! (NDF-Mindanao). 


Sa pagtitipon ng mga kasama at mga alyado sa Utrecht, The Netherlands sa 
okasyon ng ika-50 anibersaryo ng PKP, kumprehensibong tinalakay ni Ka Julie de 
Lima kung paano yumabong at sumulong ang rebolusyonaryong literatura at sining 
kasabay ng pagsulong ng armadong rebolusyon (“On the Pen and the Gun,” https:// 


cpp.ph). 


Hawak ang ibinahaging mga aral, tiwala ang mga rebolusyonaryo at patriyotikong 
manggagawang pangkultura na harapin at biguin ang traydor at pasistang rehimeng 
US-Duterte na nahihibang sa kanyang imbing pakanang durugin ang 
rebolusyonaryong kilusan bago matapos ang kanyang termino. Tulad ng isang 
popular na makabagong kwentong bayan sa Cagayan Valley, kapag buo ang pasya 
ng mga api't pinagsasamantalahang uri kaya nilang yanigin ang lupa, baligtarin ang 
langit at ibagsak sa kinauupuang trono ang sinumang palalong tirano! W 


Xi 


yes 


yes 


Alay sa Partido 


ni Ka Handum 


Ang limampung taon 
pag sa buhay ng tao 
karaniwang sinasabi 
matanda na ito 
naabot ng buhay 

ay dalawa't sangkatlo 
sa karaniwang tagal 
na sitenta'y singko. 


Kung pag-uusapan 
ay buhay ng lipunan 
ang limampung taon 
ay nasa kamusmusan 
lalo't gagamiti'y 
proletaryong sukatan 
na lahat ng uri 

ay dapat wakasan. 


Kung pag-uusapan 
tagal ng ating paglaban 
ang limampung taon 
ay nasa kainaman 
lalo't lilingunin 


kawalang pinagmulan 
at labis-labis na kalamangan 
ng ating kalaban. 


ys 


Kung ating tutuusin 
napaikli na ang daan 

pati na ang tagal 

ng ating paglaban 

mula nang mahigpit 

at tuloy-tuloy na hawakan 
MLM na sandata 
proletaryong kaisipan. 


Itinakwil burges na pamumuno 
mga taksil na palasuko 

Isinuka ang rebisyonismo 
lason sa proletaryong dugo 
Nilabanan repormismo 

lahat ng tipo ng oportunismo 
Nagpursige sa wasto 

sa paglaban na armado. 


Matagumpay na nailatag 

sa buong kapuluan — 
ang matapang at magiting 

na Bagong Hukbong Bayan 


buo at muog nang nakatayo 
pambansang nagkakaisang hanay 

ng masang inaapi at pinagsasamantalahan 
ang pulang bandila iwinawagay way. 


Sa limampung taon na 
ng magiting na paglaban 
kahit sinong demonyo 


at halimaw sa bayan 
todo-todong nilabanan 
at hindi inatrasan 
walang alinlangan 


sakripisyo't kahirapan. 

ang tigas ng kapasyahang 

nabuo sa tagisan AWE af TING 

di mapipingasan, F ALPA ||| 
makikipag-angilan 


handang sagupain 
daanlibong tingga, 
pulbura, apoy man 
at bakal. 


Tayo'y laging nakahanda 
sa matagalang labanan 
hanggang pagsasamantala 
at pang-aapi ay nariyan 
Sa api at binusabos 

ang mainip ay kahinaan 
katumbas ay pagsuko 7 
at pagyukod sa kalaban. TIE NGA AN | — 


il! 7 rí 
ASAN 
PAN jj é IÀ 


Laging buo ang tiwala 
sa Partido at sa masa 
Laging buo ang pag-asa 
na darating ang umaga 
Sa araw ng pagtutuos 


a. AR 
7H! 


a'N ( [ 4 
handang lahat ay malalos MAN) AP, BIN) 
/ willy Wal AV PN 2 
RAIN 


N 


walang dapat na matira 


ys 


sa tatlong demonyong salot. 


Pag naging daluyong na 

ang nagtipong mga alon 

Pag todo nang sumambulat 

ang bulkan ng pagbabangon 

Pag naging 'sang iglap na 

ang katumbas ng maraming taon 
Ang humahangos na mga oras 

sa reaksyunaryo'y ARMAGEDON. 


Ang dakilang mithiin 

laging abot ng paningin 

ang liwanag nito'y di kailanman magdidilim 
proletaryong kapangyarihan 

lulukob sa sandaigdigan 

pinakahuling uring maghahari sa kasaysayan 
Wawakasan ang sarili at lahat ng lipunang 
may nagsasamantala at pinagsasamantalahan. 


ys 


Muog na buo 


Mula sa tula ni Silvia Madiaga 
Musika ng Agaw Armas 


Intro: C-Em-C-Em 


I 

CEm Am 

Bakit ako naririto, tila dulo na ng mundo 
D7G 

ng bayan kong pulu-pulo 

FE 

parang sumabog na bato 


I 

CEm Am 

Bakit ba ako naglakbay, dala itong mga aral 
D7G 

mga teoryang gumagabay 

FE 

karanasang binabaybay 


Koro 1 

CEm 

Narito ako para sa pagkakaisa, pagsulong 
Am D7 G 

Narito ako para sa pagwawasto, pagdaluyong 
C Em 

Narito ako para ang kalat-kalat na pulo 


ys 


Am7G 
Maging muog na buo 


Interlude: C- Em -C-Em 


HI 

Bakit ating hinahanap, ang wastong paglalapat 
ng pamumuno at pagtupad 

Sa masang bumabalikwas 


Koro 2 

Narito tayo para sa pagkakaisa, pagsulong 
Narito tayo para sa pagwawasto pagdaluyong 
Narito tayo para ang kalat-kalat na pulo 
Magiging muog na buo 


Tulay: 


FG 

Pagkakaisa, paglaban 
Em Am 

Tagumpay ng ating bayan 
FG 

Ay ambag sa daigdigan 
Em A 

paglaya ng sangkatauhan 


(Ulitin koro 2x) 


D F#m 
Narito tayo para sa pagkakaisa, pagsulong 


ys 


Bm E7 A 

Narito tayo para sa masang aping Pilipino 
D F#m 

Narito tayo para ang kalat-kalat na pulo 
Bm A 

Magiging muog na buo 


Em A Bm Bm-A (2x) 
Ito ang dakilang misyon ng Pilipino proletaryo 


AED — 


LJ 


pa 


sef a 


ys 


The long struggle 
for freedom 


by Jose Maria Sison 


It took more than 300 years 

For the Filipino nation to take shape 
And shake off the colonial yoke 

In hundreds of uprisings 

Until the Katipunan and the people 
Defeated the foe and won their freedom. 


Since the imperialist bird of prey 

Cast its shadow and dug its claws 

On our beloved motherland, 

It has been more than 100 years 

That the people have continued to fight 
For national and social liberation. 


The last 50 years of the struggle 

Has been most fruitful: 

The revolutionary party of the proletariat, 
The people’s army, the united front, 

The mass movement of the oppressed 
And the people’s government. 


All these are ever growing in the archipelago 
And advancing in waves against the foe 

That rules the ever rotting system 

Of greed and terror 

And serves foreign masters 


ys 


That the people of the world detest. 


We see the rising trend of revolution 
Amidst the crisis in the country and abroad 
That inflicts intolerable suffering 

And drives the people to struggle harder 
For their soonest freedom from tyranny 
And a bright future in socialism. 


We struggle long for freedom, 

We never give up no matter how long. 
But we seize every moment 

To strike a blow against the foe 

And hasten the day of our liberation 
From all oppression and exploitation. 


Mahabang Pakikibaka 


Tumagal nang tatlong daang taon 

Para mahubog ang bansang Pilipino 

At ilaglag ang singkaw na kolonyal 

Sa daan-daang pag-aalsa 

Hanggang ang Katipunan at bayan 

Ay manaig sa kaaway at kamtin ang kalayaan. 


Mula nang imperyalistang ibong mandaragit 
Ang anino nito’y ilambong at mga kuko’y ibaon 
Sa Inangbayan nating minamahal 

Higit nang sandaang taon 

Ang sambayana’y patuloy na ipinaglalaban 
Ang paglaya ng bansa't lipunan. 


ys 


Ang huling limampung taon ng pakikibaka 
Ang naging pinakamabunga: 

Ang rebolusyonaryong partido ng proletaryado 
Ang hukbong bayan, ang nagkakaisang prente 
Ang kilusang masa ng mga api 

At ang pamahalaang bayan. 


Laging lumalago ang lahat nito sa kapuluan 
At paalon-along sumusulong laban sa kaaway 
Na naghahari sa laging nabubulok na sistema 
Ng kasakiman at lagim 

At nagsisilbi sa mga dayuhang amo 


Na ikinamumuhi ng mamamayan ng daigdig. 


Ating tanaw ang tunguhing pataas ng rebolusyon 
Sa gitna ng krisis sa bansa’t ibayong dagat 
Nagdudulot ng di-matiis na paghihirap 

At nag-uudyok sa bayang puspusang ipaglaban 
Na agarang kamtin ang kalayaan sa tiraniya 

At maningning na kinabukasan sa sosyalismo. 


Matagalan tayong lumalaban para sa kalayaan, 
Hindi tayo tumitigil gaano man katagal. 
Subalit sinasagpang natin ang bawat sandali 
Upang dagukan ang kalaban 

At palapitin ang araw ng paglaya natin 

Mula sa lahat ng paniniil at pagsasamantala. 


(Salin ng orihinal na English ng tulang "The long struggle for freedom") 


10 


ys 


Apat na Araw sa Buhay 
ni Eduardo Fidel 


ni Servando Magbanua 
Lunsod ng Quezon - 1968: 


Isang araw sa buhay ni Eduardo Fidel 
Hilo siyang lumabas sa pintuang 
Bato ng pamantasan. 

Araw ng eksamen at hindi siya 
Nakabayad. 


“Ganito pala ang kahirapan,” 
Kuyom nang mahigpit ang kamaong 
Naibulalas ni Eduardo Fidel. 
“Bakit?” 


(ikaw sa simula'y mahinahon 

bingi sa tawag ng iyong panahon 
mata'y may piring, ang iyong ambisyon 
tanging sarili ang poong panginoon. 


bas subalit hindi maitatwa 
anuman ang pananakip 

ng mga leksyong walang silbi 
ng mga radyo at TV 

drama at komedya 

alak at serbesa 

katipan at pagsinta 

piknik at mga kanta: 


11 


ys 


ang hapding dulot ng gutom 

ang kasakiman ng mga sakim 

ang lait ng mga panginoon 

ang bugbog ng mga PC-Metrocom* 


ang sigaw ng api 
ang sigaw ng api: 


kaya alamin, timawa 
ang iyong lipunan .....) 


Lunsod ng Maynila - 1969: 


Isang araw sa buhay ni Eduardo Fidel 
Poot siyang lumabas sa pintuang 
Bakal ng pabrika, 

Araw ng welga at nauna siyang 
Pinatalsik. 

"Ganito pala ang pakikibaka," 
Kuyom nang mahigpit ang kamaong 
Nasabi ni Eduardo Fidel. 

Babagsak ka rin, imperyalista" 


(karugtong ka ng makina 

para sa sakim na kapitalista 

labis ang kanya sa yaman mong likha 
manggagawa, alipin ka 


malinaw ang mensaheng habilin 
sa dampi ng umagang hangin 


12 


ys 


na lumaya ng panimdim 
ay! anong tamis damhin: 


tumatawag sa iyo 

gumagabay sa iyo 

umaakay, umaawit - 

hayun: hayun ang kanayunan 

ang uring magsasaka, ang karamihan! 


humayo' t baguhin, timawa, 
ang iyong lipunan.) 


Tuy, Batangas - 1970 


Isang araw sa buhay ni Eduardo Fidel 
Pagod siyang lumabas sa pintuang 
Alambre ng asyenda. 

Araw ng pulong ng komite 

At tinugis siya ng mga kabo. 

"Ganito pala ang kaligayahan," 

Kuyom nang mahigpit ang mga kamaong 
Nasambit ni Eduardo Fidel: 

"May araw ka rin, asyendero!" 


(maaga pa ang gabi 

halos mo lang hilahin 

sa paghakbang mo patungo 
sa kaganapan ng adhikain 


aes at ang masa! 
ang organisadong masa 


13 


ys 


kasama ka rin. libong yapak 

na yumanig sa kabundukan 
yumayanig sa kaburulan 
yumayanig sa kapatagan. 

tiyak. mulat. makapangyarihan! 
mga yapak na nagpapanata 

na wakasan ang kaapihan! 


nasa karbin nga, timawa, 
ang iyong paglaya!) 


Jones, Isabela - 1971 


Isang araw sa buhay ni Eduardo Fidel 
Handa siyang lumabas sa pintuang 
Nipa ng kampo ng iskwad. 

Walang patid ang putukan sa paligid. 
Araw ng mga pasistang PC 

At may tama na siya. 

"Ganito pala ang kamatayan," 
Kuyom ng mahigpit ang karbing 
Nausal ni Eduardo Fidel. 

"Ganting putok mga kasama!" 


(mandirigma! bayani: 

ang nadurog nila'y katawan mo lamang 

ay masang napukaw ng iyong gawa'y 
magwawagayway ngayon ng bandila mong banal! 


kanak at dito 
sa lupa mong sinilangan 


14 


ys 


sa lupa mong pinakamahal 
sa lupa mong kinalugmukan 


tumatawag sa amin 
gumagabay sa amin 
umaakay, umaawit - 
hayun! ang tinig ng api 
ang himig ng rebolusyon! 


ah, lumalagablab, timawa 
ang iyong lipunan!) 


16 Mayo 1976 


Si Servando Magbanua ay koda sa panulat ni Jose Percival Estocada, Jr. 


*Philippine Constabulary-Metrodiscom (PC-Metrocom), hinalinhan na ito ngayon ng 
Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF). 


15 


ys 


Pagkilala sa Gubat 


ni Lucia Makabayan 


Walang humpay ang mga kuliglig 

Anim o animnapung sabay-sabay humuhuni 
Kung iindahin mo, kasama, ang tunog na ito, 
Maririndi ka lamang o sasaktan ng ulo. 
Kaya't isipin at pakatandaan 

Musika itong likas sa kagubatan. 


Hindi masasagkaan ang ihip ng hangin 

Ika'y pinananabikang dalawin, kaladkad ang dilim 
Tatagos sa mga burol, susuot sa mga puno 

Aaligid sa iyo at manunuot sa buto. 

Kung hahalukipkip ka, sadya kang bibiruin 

Ang ginaw sa kasukalan ay hindi panauhin. 


Huwag nang makipagtagisan sa niknik at lamok 
Sariling hukbo nila'y nakapwesto sa lahat ng sulok 
Habang ika'y naka-alerto, may gagawi sa iyong batok 
Bubulung-bulong, susundut-sundot sa iyong antok 
Kaya bugawin mo man sa pagpapausok 

Saglit na aatras at muling lulusob. 


Madalang mangumusta ang araw 

Mahinhing sisilip at ngingiti nang panakaw. 
Ngunit hayan na naman ang sabik na ulan 

Araw ay nagtampo, nagbigay-daan 

Batid ng ulan ang mga dapat diligan. 

Pag-aralan natin, kasama, ang batas ng kagubatan. 


16 


yes 


Kilalanin din natin ang mga kaluskos 
May ingay na paparating, may papalayo 
Iba ang pagtalilis ng apat ang paa, 
Kakaiba rin ang yabag ng mga di-kilala. 
Kayat itong gubat ay ating galugarin pa 
Kilanling parang isang tapat na kasama. 


Bab.” 


Marso 14, 1985 


17 


ys 


Sagada 


ni Lucia Makabayan 


Humahaplos ang usok 

Sa dinadaanang mga pino 

Patungo sa hagdan-hagdang taniman ng palay 
Paakyat, dahan-dahan, sumasanib 

Sa nagdidilim nang ulap. 

Hindi natitinag ang mga dambuhalang bato 
Malaon nang pinatahimik ng panahon. 


At tayong namamangha ay niyakap ng hangin 
Di tayo nakatinag sa hamog na naglalambing 
Nautal ang lahat 

Kasama, bundok, puno, bato 

Tila pinakikinggan ang paghinga ng bawat isa. 
Mga kubong daratnan 

Ay mistulang mumunting laruan 

Naghihintay sa mga iniluwal ng kabundukan. 


Sa hudyat ng kasamang kanina lamang nabatubalani 
Muli nating tinunton ang makitid na pilapil 

Wari'y gumaan ang riple't makotong pasan. 

Taglay sa isip ang namayaning larawan. 


Ang ili na kanina'y ating tinatanaw 

Ngayo'y biglang sinibulan ng buhay. 
Nag-aabang sa durungawan, ang ilang kabataan 
Naghihintay sa atin ang mga lallakay sa dap-ay 


18 


yes 


Mabini ang mga babae sa kanilang pagkaway. 
Mga paslit na naglalaro’y masiglang sumalubong 
Kinilala ng mga aso ang kanilang panauhin. 


Sa paligid ng apoy masa’t hukbo’y nagsanib 
Kwento’t kuro’y hinimay at pinagsaluhan 
Ito ang buhay na larawan 

Ito ang kulay ng rebolusyon. 


Enero 13, 1982 


19 


ys 


Welcome the unwelcome 


by Jose Maria Sison 


Long before you come, 
You rattle your sabres 
Made in some alien land, 
You boast of your ill intent 
Against the toiling masses. 


Come as you please 

In whatever strength, 

We watch your parade 

From the simple and easy start 

To the complex and difficult paths. 


Our welcome is even readier 
When we hear your air power 
Thundering and stirring the winds 
And the rumbling of trucks 
Before you can creep on us. 


We see your columns in advance 
And if we are unable to make 

A crowded grand reception, 

We make a simple welcome 
Without ceremony for you. 


But there can be tokens of welcome 
To our alluring homeground, 
Outbursts from the roadside 

And under your wheels and feet 


20 


And precision shots from wherever. 


If still your strength is such 

That you can encamp long, 

We will continue the fireworks 

To make you dance, lose sleep 
And get worn out before you leave. 


When you decide to leave, 

We gladly take our turn to close in 
And give you the biggest fireworks 
Of farewell and thank you 

For leaving gifts to us. 


While you focus on small parts 
Of our wide home ground, 

We can take full initiative 

And choose your weak points 
Somewhere else to wipe them out. 


On any day or any night, 

We can tickle your weak point 

To lure you into a grand reception 
Along the most perilous routes 


ys 


Or to hit another point beyond your guess. 


Why do we welcome the unwelcome? 


You bring to us what we need, 
You save us time and sweat 


To collect the means to become stronger 


Before seizing your palace in the city. 


21 


ys 


Salubungin 
ang Di Katanggap-tanggap 


Matagal bago ka pa dumating 
Kinakalansing mo mga sableng 

Gawa sa dayuhang lupa, 
Ipinagyayabang mo ang imbing hangad 
Laban sa masang anakpawis. 


Halika kailanmang nais mo 

Bitbit anumang lakas, 

Panonoorin ka naming magparada 

Mula sa simple at madaling simula 

Tungo sa mga daang masalimuot at mahirap. 


Mas handa pa ang malugod naming salubong 
Pagkarining ng iyong lakas-himpapawid 
Dumadagundong at humahagupit sa hangin 
At ang ugong ng mga trak 

Bago mo kami magapang. 


Maagap naming tanaw ang mga hanay mo 
At kung di namin kaya ang salubong 

Na matao at magarbo 

Simple ang aming pasalubong 

Na walang seremonya para sa iyo. 


Subalit may mga tanda ng pagsalubong 

Sa aming mapang-akit na tahanang lupa, 

Mga putok sa gilid ng daan 

At sa ilalim ng iyong mga gulong at paa 

At tumpak na mga punglo mula kung saansaan. 


22 


yes 


Kung may lakas ka pang 
Makapagkampo nang matagal 
Ipagpapatuloy namin ang mga paputok 
Para pasayawin ka, pagkaitan ng tulog 
At pagurin bago ka lumisan. 


Kapag nagpasya kang umalis 

Galak naman kaming lalapit 

At aalayan ka ng pinakamasigabong 
Paputok na pagpapaalam at pasasalamat 


Sa pag-iwan mo ng mga regalo sa amin. 


Habang nakatuon ka sa maliliit na piraso 
Ng aming malawak na tahanang lupa 
Lubusan kaming makapagkukusa 

At piliin ang mahihina mong pwesto 

Sa ibang lugar upang lipulin sila. 


Sa anumang araw o anumang gabi 

Makikiliti namin ang mahihina mong bahagi 

Para akitin ka sa masigabong salubong 

Sa mga rutang pinakamapanganib 

O puntiryahin ang ibang bahaging di mo mahulaan. 


Bakit namin sinasalubong ang di-katanggap-tanggap ? 
Inihahatid mo ang aming kailangan 

Tinitipid ang aming oras at pawis 

Para mag-ipon ng ibayong lakas 

Bago agawin ang palasyo mo sa syudad. 


Abril 11, 2018 


(Salin ng orihinal na English ng tulang "Welcome the unwelcome") 


23 


yes 
Defend our Land (Ambush) 


by Mayamor 

Catching a glimpse Caution and precision 

Along the footway Disallowing momentary lapse 
Searing glances were Even those tumbled leaves 

In the eyes of Red fighters Over his head 

This will never be A shot is fired 

A forgotten moment Followed by a staccato of gunfire 
The trigger man stretch The day came round again 

And steeled his arm With those armed fascist enemies 
As he aimed with infused certainty Men of landgrabbers and plunderers 
Emotion must not overrule Fallen and dead. 


D 
Sys 


á 


N 


24 


ys 


Ipagtanggol ang ating Lupa (Tambang) 


Sumisilay 

sa landas 

Mabalasik ang sulyap 

ng mga mata ng mga Pulang mandirigma 
Walang 

malilimutang saglit 

Inunat ng triggerman 

at pinatigas ang kanyang bisig 

Habang puno ng katiyakang tumudla 

Di dapat madala ng emosyon 


Maingat at asintado 

Bawal ang saglit na pagkalimot 

Maging ang dahong nalagas 

Sa ibabaw ng kanyang ulo 

Isang pagbaril ang 

Sinundan ng sunud-sunod na putok 

Dumating muli ang araw 

Na ang armadong pasistang kaaway 

Tauhan ng mangangamkam ng lupa at mandarambong 


Lugmok at walambuhay. 


(Salin ng orihinal na English ng tulang "Defend our Land") 


25 


ys 


My daughter 
is also a Red Warrior 


by Mayamor 


LE" 


KS 


One night, at the edge of the forest 

I happen to talk to her, a brave woman 

And she whisperingly tells: 

My daughter is also a Red warrior 

Everybody in the locality knows, in silence, 

But the enemies cannot recognize me as her mother 
I am not popular, 


26 


ys 


I look like a common woman to the outside 

And like other mothers, sometimes I cry 

But looking at our people's 

Oppression and abandonment 

I let her go as a Red warrior 

She was just a little girl when her father was killed 
Brutality and cruelty it was indeed, 

By the fascist soldiers, 

Years have passed since the time it all began 

And now my daughter stands before me 

As a Red fighter woman, one among those 
Advancing the protracted people's war 

She wants to serve the people as her father did 
And don't have to sort my emotions inside, 

She is my daughter performing the task of a warrior, 
Iam her mother, proud of my daughter 


I smiled and I embraced her 
Before we left for a night long march. 


Ang anak kong babae'y 
isa ring Pulang mandirigma 


Isang gabi, sa laylayan ng gubat 

Kinakausap ko siya, isang babaeng matapang 

At pabulong niyang sinalaysay: 

Pulang mandirigma rin ang anak kong babae 
Alam ng lahat sa amin, pero tahimik lang, 

Pero di ako makikilala ng kaaway na kanyang ina 
Hindi ako popular, 


27 


yes 


Sa iba'y mukha lang akong karaniwang babae 

At tulad ng ibang ina, umiiyak ako minsan 

Pero kapag tinutunghayan ko ang bayang 

inaapi at tinatalikdan 

Hinayaan ko siyang maging Pulang mandirigma 
Musmos pa siya nang pinatay ang kanyang ama 

ng brutal at mabangis talagang 

mga pasistang sundalo, 

Taon ang lumipas mula magsimula ang lahat 

At sa harap ko ngayon nakatindig ang anak kong babae 
Bilang isang babaeng Pulang mandirigma, isa sa 
Nagsusulong ng matagalang digmang bayan 

Nais niyang maglingkod sa bayan tulad ng ama niya 

At ayaw kong maghalu-halo ang emosyon 

Anak ko siyang babae na bumabalikat ng tungkulin ng mandirigma 
Ako ang ina niya, ipinagmamalaki ko siya 


Ngumiti ako at siya'y niyakap 


Bago kami lumisan sa mahabang pagbabagtas 


(Salin ng orihinal na English ng tulang "My daughter is also a Red Warrior") 


Mayamor ang koda sa panulat ni Roger Felix Salditos, kilala rin sa kodang Maya Daniel. 


28 


ys 


Byahe 


ni Romulo Sandoval 


Pagpasok din ang paglabas, 

kaya't nang tumikom ang pinto ng bahay 
matapos kang maghabilin, 

magpaalam 

sa mga kasamang iiwan sandali, 
bumukadkad na mirasol 

ang mundo sa labas, umigkas na ngiti 
kahit sinusuwag 

ng kombatbuts 

ang bangas na araw: hanging tumatahip, kambat ng ligasgas, 
ligamgam ng yapos 

na ang anas na salubong: 

pumaloob 

sa ubod niyang nagpupuyos, 

danasin ang pusag 

ng utak at puso na sinasalisod ng itim na noo 
sa aspalto, burak, lansanga't pilapil: 
yagit, ipa, kalyo 

at basahang kinukulob. 

binubulok 

sa karsel ng gabi't huklubang tagsalat. 


Sa muling pagpupog 

ng paa sa lupa, ano nang manlagkit sa taing-kalabaw? 
Ano ba'ng paminsan-minsan ay madulas, 

tulad ng sinapit 

ng isang kasamang di nakapanimbang, 


29 


ys 


dumausdos, 

at tihayang lumagapak 

sa putik ng pitak? Sa pangil at kukong inalpasang tiktik, 
ano na nga ang mahindik? 


Habang malayo ka sa mga nilisan, 

naging matalik mong kabigkis-hininga ang mga dinatnan. 
Ang simula'y sunudsunod na pakilalanan 

hanggang sumabukay sa balintataw mo, parang bagong bukal 
na biglaang bumulaga 

sa paglusong-ahon sa burol at patag: 

hindinghindi natatapos 

ang pagtuklas, 

ang paghahalukay at ang paggalugad, 

muli't muling sinisino 

ang bawat masanggi 

o mabangga 

ng pandama at sintido. 

Sapupo ng dampa 

o sa lilim ng pergola, 

kumustaha'y tigib ng init at giliw: 

sa salimbay 

ng alyas, ng samutsamot na salaysay, 

tumitibok na luningning 

ang mga anino na sa kadawaga'y kailangang magkubli 
para maitanghal 

ang dila ng araw sa bibig ng karbin: 

magtatapas, magkokopra, 

aktibistang masa, peryodista, kuryer, 

kadre at gerilya. 

Anong klase ito ng bato, at itak wari kung umiwa? 


30 


ys 


Kalpi ito, hindi dayap, 

hindi kalamansi 

pero kauri din, pinsan ng sinturis, 
lukban, kahel, 

ito nama'y lubilubi, 

akala mo'y gabi, at kapag naluto'y masarap na laing 
lalo kung may halong tuyo o tinapa. 
Alin ang Colt, 

ang Smith & Wesson? Ito ang armalayt, 
ang masinggan, 

at nagpakilatis 

ang iba pa: 

grenade launcher, Garand... 

At ang mga ito'y hindi lang pangalan, 
hindi lamang bansag: 

laman ay ganito ng ganitong balat 

at kasanib 

ang hilatsa, lasa, laki, 

kulay, hugis, 

tunog, bigat, amoy. 

Kahit ka pa nakapikit, 

ipaghalimbawa, bakit malilito 

ang ilong mo't ngalangala: 
kamoteng-bagin ba o kamoteng-kahoy? 
Si Amado iyon at hindi si Perding: sa bahaw na boses 
na ang hinihimig ay ang sulak, mithi 

at pag-asam 

ng laksang duhaging kapwa anakpawis, 
sinabi niyang buong-tatag 

na bukas-makal'wa, itaga sa bato, 

ay atin na'ng lupa't tubig: 


31 


ys 


minahan, plantasyon, 

trosoha't sabana na sagpang ng barbwayr, 

lawa't bai 

na ngayon ay hamig ng dolyar at pisong namamalikaskas 
sa pulbura; noong Lunes 

ng linggong nagdaan, umagang-umaga, 

pinamunuan niya ang tagumpay na reyd sa kampo ng PC, 
at ang sona'y kapuluan 

na nagbunyi. 


Walang wakas 

ang dalawang linggo, 

munting baryo'y buong bayan: 
karagatang ilog, 

duro ngunit tarak, bulong na dagundong, 
dingas ng amihan 

at ng hamog, 

mahinahong alimpuyo 

sa yungib ng dibdib na agaw-liwanag, 
naghuhunos na ulirat. 

Pagbungad mo, lagi, may bagong larangang iyong sinusuong. 


32 


yes 


Lumalaban 
ang Zamboanga Peninsula 


Reportahe ng BHB-Zamboanga 


Western Mindanao Region 


a harap ng nagpapatuloy na pagdaluyong ng mga pasistang tropa ng 
S rehimeng US-Duterte na lipulin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) at 
kanyang base nito sa Zamboanga Peninsula, aktibong lumalaban ang 
hukbong bayan, na magiting na gumamit ng mga taktikang makilos ng 
pakikibakang gerilya. Sa nakaraang anim na buwan ng 2018 nagtamo ang BHB ng 
mga tagumpay sa pamamagitan ng matinding hambalos sa umaatakeng mga pwersa 


ng kaaway at mga sagad-saring lokal na espiya. 
Tsekpoynt at disarma sa patrol car ng PNP 


Naglunsad ng isang maagang operasyong tsekpoynt ang isang platun ng BHB-Front 
10 noong Mayo 30, 2018 sa kahabaan ng hiwalay na grabang kalsada sa Sityo 
Tanggupon, Barangay Mauswagon, bayan ng Godod, Zamboanga del Norte. Ang 
paliku-likong paakyat na byahe mula sa bayan ng Salug patungong Godod ang 
siyang pinakamaikling ruta para sa mga pampasaherong sasakyan at mga 
motoristang karaniwang dumadaan sa pagitan ng dalawang fourth-class na mga 
bayang ito. Naoobserbahan sa mga ulat ng mga iskawt na isang PNP (Philippine 
National Police) patrol car ng Godod Police Station ang regular na bumabyahe 
pababa sa pambansang haywey at babalik naman sa susunod na araw sa Godod. 


Mula sa tinataguang manipis na palumpong sa gilid ng kalsada, biglang humarang 


33 


yes 


ang mga Pulang mandirigma sa makitid na daan. Nakatutok ang kanilang mga baril 
sa parating na sasakyan samantalang pumwesto ang ibang mandirigma sa 
magkabilang panig. Nagulat nang makitang napaligiran, biglang tumigil ang 
pinupuntiryang sasakyan. 


“Kailangan lamang namin ang inyong mga sandata, hindi ang buhay ninyo.” 
Pagkarinig ng kumand na ito, huminga ng maluwag ang dalawang pulis na lulan ng 
sasakyan, mabilis silang bumaba na nakataas ang mga kamay at kalmadong itinuro 
ang kanilang mga armas sa loob ng sasakyan. 


Nabihag sina PO1 Reynald Lismes at SPO1 Osias Gomez. Nakumpiska mula sa 
kanila ang sumusunod: tatlong ripleng M-16, isang pistolang 9 mm, 13 magasin at 
mga bala, isang pares na botas at mga posas, at dalawang holster. Ibinalik ang mga 
perang papel, na malamang ay para sa buwanang sweldo at mga benepisyo ng mga 
pulis. Pinayagang makauwi ang mga bihag. Lubusang nasunog ang PNP patrol car 
na binuhusan ng gasolina. 


Aka 
SINER DÁIL 


is 


34 


yes 


Magalang din ang pakikitungo ng mga Pulang mandirigma sa isang ina na dala- 
dala ang kanyang bagong kapanganak na panganay. Nakisakay siya sa PNP patrol 
car at nakadama ng takot sa maagang tsekpoynt. Nagbuntong-hininga lamang siya 
ng “Oh!” at naging relaks siya nang malamang mga pangkat ng BHB ang 
nakapaligid sa kanya. 


Ilang minutong makaraang pakawalan ang dalawang upisyal ng pulis, napansin ng 
isang Pulang mandirigma na ang isa'y naglalakad na nakayapak lamang. Tinawag 
siya pabalik ng Pulang mandirigma: “Nakalimutan mong isuot ang inyong 


7 


tsinelas!” Saglit na yumuko ang upisyal ng pulis at marahang bumalik, isinuot ang 


mga tsinelas at pinasalamatan ang mga kasapi ng BHB. 
“Bumyahe kami mula sa Salug na nakasuot lamang ng tsinelas. Hindi namin 


inaasahang mangyari ito. Salamat. Hindi pala kayo kasing-sama tulad nang naisip 


namin.” 


VO 


Za 


35 


(fá 
Sorpresang atake ng 42nd IB-PA 


Ipinagmamayabang ng 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army (IB-PA) ang 
mabagsik na opensibang atake sa pakikipaglaban at maingat ang depensiba kung 
nasa operasyon simulang dumating sila sa Zamboanga noong maagang bahagi ng 
2018. Gayunman nalusutan ito ng isang demolition team ng BHB na matagumpay 
na naglunsad ng atritibong operasyon noong Mayo 18, 2018. 


Pinasabugan nila ng mga eksplosibo ang isang trak ng siksbay isang kilometro 
lamang ang layo sa bayan ng Kalawit, Zamboanga del Norte kung saan nakabase 
ang hedkwarters ng 42nd IB. Lubusang nawasak ang trak, napatay ang pitong 
pasistang tropa at nasugatan ang tatlong iba pa. Napahiya at nawalan ng hangin, 
kating-kati ang 42nd IB na makaganti ito upang durugin ang platun ng BHB sa 
isang nakamamatay na dagok. 


nS 


i iy Uf À 


| 
TSS 


36 


ys 


Nakamit nila ang kanilang maitim na balak noong Hulyo 27, 2018 sa Sityo 
Kulasian, Barangay Kulalian, bayan ng Kalawit. Pagkatapos mapakat ang dalawang 
platun nito kasama ang mga pwersa ng Civilian Armed Forces Geographical Unit 
(CAFGU) laban sa isang platun ng BHB, walang sinayang na oras na naglunsad ng 
biglaang atake mula sa ibaba batay sa kumpirmadong mga ulat paniktik na may 
bagong nakahimpil na BHB sa erya. Totoo nga dahil nagpapahinga ang BHB noon 
sa isang mataas na makahoy na tereyn ngunit napaligiran lamang ng panakanakang 
palompong at kogon. Tantyado ng BHB sa kanyang planong depensa na 
magmumula lamang sa ibaba ang atake ng kaaway. 


Bandang alas-6:00 ng umaga, sinimulan ng kaaway ang pagkubkob sa kampo sa 
walang lubay na pagpapaputok ng mga riple, masinggan at grenade launcher. 
Bagamat nabigla sa unang bugso ng mga putok, gumanti kaagad ang mga sentri ng 
BHB. Ilang saglit pa, nagkonsentra ang kumand ng BHB sa kanyang linya ng 
depensa sa mahinang bahagi ng kaaway: kitang-kita at kulang sa matataguang 
kober ang kaaway habang nasa ibaba ang mga ito. Nagkamali ang kaaway na 
sinimulan ang putukan habang nasa di paborableng tereyn pa sila. Nagkamali rin 
sila sa pagtantya sa kapasyahang lalaban ang BHB habang kumakapit sa dating 
paniniwalang basta’t tatakbo na lamang ang mga ito sa iba’t ibang direksyon sa 
unang bugso ng mga putok. 


Pagkatapos ng 30 minutong pagpapalitan ng mga putok, umatras ang mga Pulang 
mandirigma na walang kaswalti ngunit may naiwang ilang kagamitan dahil abala 
ang iilan sa kanilang normal na gawain sa umaga. Gayunman man umuwi ang mga 
pasistang dala-dala ang kanilang mga kaswalti. 


Nabigo ang nakamamatay na dagok ng kaaway dahil sa aktibong depensa at 
determinasyon ng BHB. Sinimulan ng 42nd IB, na may malinaw na superyoridad 
kabilang ang kanyang kayabangan, ang labanan sa paraang mabilisan at mapusok 
pero nawalan ng bwelo dahil sa mga taktikal na kamalian sa aktwal na sagupaan. 


37 


YS 
Engkwentro sa pagitan ng BHB at 97th IB-PA 


Ginalugad ng mga pasistang tropa ng 97th IB-PA, na dumating sa Zamboanga 
noong kalagitnaan ng 2018, ang magubat na mga hangganan ng mga bayan ng 
Godod-Kabasalan mula noong maagang bahagi ng Agosto upang palakasin ang 
pinaigting na kampanyang “all-out war” ng AFP. Kapares ng ibang bagong 
reimporsment na mga batalyon, balak ng 97th IB na magsimula nang masigabo 


ngunit sa pagkakataong ito, nagtapos ito sa isang hinagpis. 


Maaga pa lang ng Agosto 23 ng umaga, nagtipon ang tatlong platun ng kaaway sa 
iba't ibang rallying point sa kabundukan ng Barangay Delokot, bayan ng Godod. 
Bandang alas-3:00 ng hapon makaraang maberipika ang mga ulat ng mga iskawt na 
may isang kampo ng BHB, mabilis na kumilos ang naka-istambay na kolum ng 
kaaway at nagsimula ito ng commando manuever paakyat para maglunsad ng isang 


ANNER T VIEN We KAP 
TA KI LA 
ri My Aosa NG 


Wal! IA 
á Má 
i: 
AL ai 
MM, 


SS: 
g r VA 

/, 
ta 


, 


4 


TR 


tie 
WA 


38 


yes 


sorpresang atake. 


Ngunit alertado na ang mga Pulang mandirigma at inaasahan ang mataas na 
posibilidad ng putukan sa susunod na mga minuto o mga oras. Nagpasya ang 
kumand ng platun na magkaroon ng maikling labanan kaysa kaagad-agad na 
umatras bago makarating ang kaaway sa kampo. Anumang ibang kontra-argumento 
ay magiging walang saysay dahil nakagapang na ang platung komando ng kaaway 
at patagong nakalapit na sa base ng kampo. 


Nagsimula ang putukan bandang 3:15 ng hapon nang mapansin ng mga sentri ng 
BHB ang di karaniwang mga galaw sa lupa at mga dahon na nagpapahiwatig ng 
inaasahang pagsalakay. Unang nagpaputok ang mga Pulang mandirigma at mabilis 
itong sinundan ng isang pagsabog ng command-detonated explosive. Naglunsad ng 
kontra-atake ang kaaway ngunit sila'y nabalaho sa kanilang mga kaswalti habang 
mataas ang moral ng mga kasapi ng BHB na magiting na nanindigan sa kanilang 


= 


PA 


39 


YS 


aktibong depensa. Ligtas na umatras ang mga Pulang mandirigma na walang 
kaswalti makaraan ang beynte minutong pagpapalitan ng mga putok. 


Nang maagaw ng mga sumalakay ang inabandonang kampo, nagpaputok sila ng 
libu-libong bala sa hangin, sa walang imik na mga punong kahoy at walang taong 
mga burol na tumagal hanggang dapit-hapon. Kumpirmadong mga kaswalti sa 
bahagi ng kaaway ay limang patay at tatlong sugatan, kabilang ang isang CAFGU. 
Malamyang inamin ng isang upisyal ng militar na, “Maswerte lang ngayon ang mga 
BHB. Nasa mataas na bahagi sila, una silang nakapagpaputok ng kanilang mga 
baril habang tayo'y nagmamaniobra pa lamang para makakuha ng ilang 
paborableng tereyn.” 


Ang sagad-saring tagalabag ng karapatang tao 


Hindi karaniwang tipo ng military intelligence asset si Jusery Baed Bongkawel, 44 
taong gulang ng Barangay San Isidro, bayan ng Sergio Osmefia, Zamboanga del 
Norte, na nagtatago sa isang sulok ng barangay o sa pagsubaybay sa mga bakas ng 
BHB sa mga daan sa bundok. Isang bayarang mamamatay-tao at berdugong uhaw 
sa dugo si Jusery sa ilalim ng payroll ng PNP, at may ligal na kober bilang kasapi 
ng barangay Civilian Volunteer Organization (CVO). 


Noong Pebrero 2018 nangyari ang isang depensibang aksyon ng isang pangkat ng 
BHB laban sa 53rd IB sa nasabing barangay. Malubhang nasugatan ang Pulang 
mandirigma na si Wilson Taata at nabihag ng mga kaaway. Ipinasa kaagad siya sa 
istasyon ng PNP sa munisipyo ng Sergio Osmefia. Nangangailangan siya ng 
atensyong medikal dahil ang kanyang kaliwang binti ay malubhang nabasag at 
halos maputol sa kanyang katawan. Hindi siya nakitang buhay ng kanyang mga 
kamag-anak na dumating para hanapin siya. Nang siya'y makita, may mga tama ng 
bala sa kanyang ulo. Sa halip na dalhin siya sa ospital, siya ay basta na lamang na 
pinatay. 


40 


yes 


Pinatunayan ng mapagkatiwalaang mga saksi at ibang impormasyon na si Jusery 
ang kumalabit ng gatilyo sa utos ng kanyang mga handler na pulis. May 
pananagutan din ang mga pasistang kumander na nag-utos na tapusin ang buhay ng 
malubhang sugatan at walang kalaban-labang bihag na Pulang mandirigma. 


Bago nito si Jusery ay inaakusahan sa pagpatay sa isang aktibistang masa na si 
Romy Rompas noong 2017. Sangkot din si Jusery sa dalawang iba pang kaso ng 
bayarang pagpatay na estilong gangster. Kinakatakutan siya ng mamamayan ng 
Sergio Osmefia habang kinamumuhian siya ng iba pa. 


Nadakip ng Front 1-BCC Operations Command ang pakawalang berdugo sa 
kanyang tindahang sari-sari sa San Isidro. Bandang alas-6:30 ng hapon noong 
Setyembre 12 isang espesyal na iskwad ng BHB ang sumalakay at ginawaran siya 
ng parusang kamatayan. Tiniyak ng BHB na hindi siya makapanlaban para walang 
madamay na mga sibilyan. Nasamsam sa kanya ang isang kalibreng .45 pistola na 


may 4 magasin at 74 bala. 


41 


YS 
Ang ayaw magbagong taksil 


Dating Pulang mandirigma si Bienvenido Fabellar, alyas Wennie, na umalis sa 
rebolusyonaryong kilusan noong huling bahagi ng dekada 1980 at sumuko 
pagkaraan ng dalawang taong paglilingkod. Bumalik siya sa dati niyang mga gawi 
ng pagsusugal at pag-iinom at hindi pinapakinggan ang pagsusumamo ng kanyang 
asawang tigilan na ang kanyang mga bisyo. Sa kabilang banda, dumistansya muna 
siya sa mga ahente ng paniniktik ng militar na walang tigil sa pangugumbinse sa 
kanya na maging aktibo sa lokal na paniniktik o kung hindi’y aarestuhin hanggang 
sa i-salbeyds siya. 


Nakiusap siyang bumalik uli sa BHB noong 2005 sa dahilang nagpapatuloy ang 
banta sa kanyang buhay. Makaraan ang isang buwang makabalik sa BHB noong 
2006, tumiwalag siya dala ang isang ripleng M-14 at sumuko sa 55th IB sa bayan 
ng Leon Postigo makaraan ang walang saysay na pangungumbinse sa kanya ng mga 
kasama at mga kamag-anak na ibalik ang ninakaw niyang baril. Hindi alam ng 
marami na sa panahong muling tinanggap si Wennie ng komiteng larangan, lihim 
siyang nakipagkasundo sa demonyo: nakawin ang baril para mawala na ang 
pagbabanta ng militar. Gayunman, kinolekta niya ang kanyang pabuyang Balik- 
Baril. Gusto niyang suportahan ang kanyang masamang bisyo na hindi man lamang 
magbanat ng buto. 


Hindi napigilang lubos na mabulid sa kasamaan si Wennie sa kabila nang 
pagsuspendi sa kanyang parusang kamatayan dahil sa kataksilan. Sa paghahanap ng 
biglaang pera para sa kanyang mga bisyo, pinaigting niya ang kanyang aktibidad 
bilang isang ahenteng saywar at giya sa ilang operasyong kombat laban sa BHB sa 
magkanugnog na mga bayan ng Leon Postigo, Sindangan at Godod. Kung wala 
siyang pera'y ninanakaw niya ang perang pinaghirapan ng kanyang malapit na mga 
kamag-anak. Kinamumuhian si Wennie ng kanyang mga kamag-anak dahil sa 
kanyang pagkabalasubas at iresponsable sa naghihirap niyang pamilya. 


42 


yes 


Pinarusahan ng BHB si Wennie noong Setyembre 11, 2018 habang nakikipag- 
inuman sa kanyang mga kaibigan sa piyesta ng kanilang barangay, sa Barangay 
Tinuyop, Leon Postigo. 


Ang “NPA hunter” 


Lumaki si Biboy Ocnep, 22 taong gulang, sa isang militarisadong Bunawan, isang 
mabundok na barangay ng Godod. Inabandona ng hukbong bayan ang lugar noong 
dekada 1990 at narekober lamang nitong nakaraang tatlong taon. Bilang isang 
Lumad, lumaki si Biboy bilang mangangaso at nabubuhay ang kanyang pamilya sa 
kaingin. Boluntaryong nagsampa siya sa BHB noong maagang bahagi ng 2016. 


Ngunit sadyang mahirap ang pamumuhay ng mga BHB sa pisikal at mental, 
pinahintulutan siyang lumiban sa serbisyo. Pagkaraan ng isang linggo sumuko siya 
sa lokal na detatsment ng Philippine Army sa Bunawan kung saan naging utusan 


43 


ys 


siya sa kampo. Ginawa siya ng militar na isang tapat at maaasahang iskawt at 
tagatunton ng mga bakas sa gubat ng Bunawan na kabisadong-kabisado niya. 


Habang binabantayan siya ng mga lokal nga residente sa pagiging regular na giya 
sa mga operasyong kombat ng militar, sinikap ng kumand ng BHB na kausapin ang 
pamilya ni Biboy at payuhang tumigil na ang kanilang anak na lalaki sa 
pakikipagtulungan sa kaaway. Naghugas sila ng kanilang mga kamay sa pagsabing 
wala silang magagawa dito. Sinubukan ng mga kamag-anak ni Biboy na kausapin 
siya ngunit sinagot lamang sila ng huli na, “Kakaunti lamang ang mga BHB, at 
nanggaling ako sa kanila. Sila’y mga duwag at madali lamang malipol!” 


Dahil sa bata pa siya, nilason ang isipan ni Biboy ng kanyang mga pasistang amo. 
Masigasig niyang pinaigting ang kanyang gawain sa paghahanap ng BHB, may 
kasama man siya o mag-isang mersenaryo. Pagkatapos ng engkwentro sa Delokot 
noong Agosto 23, nagyabang siya tungkol sa BHB na “nanginginig sa takot habang 
nagsisitakbuhan na hindi man lamang lumaban.” 


Dinakip siya noong Setyembre 23 bandang alas-6:00 ng umaga sa Sityo Matagnay, 
Bunawan sa tulong ng lokal na mamamayan na palagi niyang binubunyag sa 
kaaway at hinaharas bilang mga tagasuporta ng BHB. yg 


(Isinalin mula sa orihinal na Ingles.) 


44 


yes 


Ako ang Bagong Hukbong Bayan 


ni Macario Salakay 


fal 


Ako ang Bagong Hukbong Bayan! 

Luwal ng isang maigting na makauring tunggalian 
Maalab na inaruga, masuyong kinalinga 

Ng aking Inang Larangang pandigma. 


45 


ys 


Nuno ko ang magigiting na mga bayani’t martir 

Ng makasaysayang pagtutuos sa Mactan, Pugad Lawin at Tirad Pass 
at ngayon—sa panahon ng pamububusabos ng hayok na 
Imperyalistang Kano 

Ako ang Pulang hukbo ng nag-aalsang sambayanang Pilipino! 


Patnugot ko ang Marxismo-Leninismo-Maoismo 

At ang Partido Komunista ng Pilipinas 

Ako ay may patnubay sa pagtahak sa kadiliman 
Tinatanglawan ng dakilang liwanag ang wastong landas. 


Ang agham at sining ng digmang bayan 

Gintong pamana ng Tagapangulong Mao 

Sa aki’y animong kaluluwang nagkatawang lupa, 

Sa pamumuno ng lider-gerilyang Amado Guerrero ang ngalan. 


Ako ang hukbong may mga pulang kumander at mandirigma 
Diwa nila’y di pagagapi, disiplina’y aserong bakal 
Panininidiga’y walang kasingtibay, sila ang pinakamahusay 
At pinakamabuting mga anak ng bayan. 


Ako ang isang diklap na naging isang kaparangan ng apoy 
Naglalagablab, natutupok ang kabundukang madadawag 
Pinagbabaga maging ang lupang tigang, 

Ningas ko’y pagapag mula sa kabundukan pasulong sa kapatagan. 


Ang taglay kong init ay nagpapaalab sa puso’t 

Damdamin ng mga api’t kapuspalad ng kanayunan 
Kaalinsabay ay nagsasanib ang talas ng isip at lakas ng bisig 
Moog ng paglaban ang dating tumatangis na mga bukid. 


46 


ys 


Masdan ang bumabangong alikabok, sumasanib sa hangin 

Isang dambuhalang buhawing nagtataglay 

Ng Pulang kapangyarihang sa mga panginoong dantaong naghahari 
Ay walang pakundangan at sa kanila’y magbabagsak! 


Nakapagtitipon ako ng armadong lakas 

Sa walang puknat na pagwakwak sa dibdib 

At pagbigwas sa ulo ng pasistang halimaw 

Tunay na tigreng papel ang mga palalong mandarahas. 


Sa pagdiriwang ng aking apatnapu’t limang taong kapanganakan 
Milyun-milyong anakpawis sa buong kapuluan 

Ang iisang sigaw ay himagsikan 

Ito'y panandang bato sa kanilang kasaysayan. 


Ako ang Bagong Hukbong Bayan! 

Ako ang pandurog sa bulok at naghihingalong kaayusan 
At sa pagkakamit ng pambansang demokrasya at kalayaan 
Ako ang sandigan sa pagtitindig ng sosyalistang lipunan! 


Ako ang Bagong Hukbong Bayan! 

Ako ang sumisikat na araw sa malayong Silangan! 
Tagumpay ko'y paglagot sa Imperyalistang tanikala! 
Ito'y aking alay sa paglaya ng sangkatauhan! 


(Ito ay nirebisang bersyon mula sa orihinal na isinulat ni Macario Salakay noong ika-29 
ng Marso 2009 sa larangan ng Tarlac, Central Luzon. Inilathala sa Ulos, isyung Marso 
2014.) 


47 


Ang uy ó, 
aming OU EY | 
hukbo 


Ka Mindo 


WA, iti 


Isang hatinggabi ako ay nagising, 


Maraming bisita ang sa amin ay dumating, 
Mga mukhang parang pamilyar sa akin 


Wika ni ama, sila ang mga hukbo natin 
Kinaumagahan nang imulat ang mata 
Nagtanong ako, nasaan na sila? 

Sabi ni ama umalis pero nagbilin, 

Na sa ilang araw ay babalik din 


48 


ys 


Isang araw narining ang balita 
Mga sundalo, inambus ng NPA 
15 ang patay, 7 ang sugatan 

18 armas kanilang nasamsam 


Muling bumalik makalipas ang ilang panahon 
Ang mga hukbong kinasasabikan 
nakakwentuhan, ako’y tinuruan 

mga tula at awit ng pagmamahal sa bayan 


Kinaumagahan sila ay kasama 

Sa pagtatanim ng saging at mangga, 
Ang iba naman dulos ang hawak 

sa aming kaingin ay naggamas 

Nang sila ay lumisan, tanging habilin 
Paglaki mo sumama ka na sa amin, 
Ipagtatanggol natin inaaping bayan 
at upang makamit ang ating kalayaan 


Agosto 2016 


49 


ys 


Malutong Gabun* 


ni Soral Malaya 


pakamahalin mo yaong kinatitirikan ng ‘yong mga paa; 
pagkat sa lupang yan idinilig ang dugo, ng mga tulad mo ring 
nangarap na makahulagpos sa dalita... 


at, ngayon ngang ika’y nakatapak na sa matabang lupa; 
marapat lamang na simulan mo nang malalim na umugat at 
matamang masanay sa kapaligiran.... 


pagkat yaong mababatong mga sapa, 

matataas at masusukal na mga tubuhan, 

makikipot na pilapil sa mga ginintuang palayan, 

hanggang sa pinakapayak na tahanan ng ating mga magsasaka: 


ang siyang magsisilbing muog mong bakal at kubling likuran. 


O, aking inang larangan, maligayang kaarawan. 


*Malutong Gabun- Pulang Lupa 
Ang inang larangan ay ang larangang gerilya sa Tarlac, na naging pinakaunang 


larangan ng Bagong Hukbong Bayan nang itayo ito noong Marso 29, 1969. 


50 


ys 


Ang Hukbo 
ay Tulad ng Langgam 


Nina Ka Laxa, Ka Joseph at Ka Mario 


Salin ni Akira Iraya 


Ang hukbo ay tulad ng mga langgam. 
Sa trabaho ay sama-sama. 
Sa paglalakad ay magkakasunod. 


Hindi nagsasawa sa pagpapaunawa. ui 
Sa pag-oorganisa, ang masa’y bé a 


f IPE LA 
IS é 
: / 


a Yip Wi f 
YY 
n UB aN 


Ang hukbo ay tulad ng langgam. 
Kahit na maliit ay matapang. 
Sa taktikal na opensiba, — 


At sa mga labanan, — H (l \ Naoi 
indi Wa j N S. 
Hindi nagpapatalo. "H A A NN 
fá NA! mua Ye 
oe 
UA 


Ang hukbo ay tulad ng mga leigean, 
Ang pagkakaisa ay namamalas. 
Sila’y nag-iipon ng lakas 

Para sa bagong araw NG 


Tagumpay ay umapaw! E m 
= i 


a ke 7 
Sa Bikol: ka ore 
An Hukbo Baga an Kutitub BG $ 
An hukbo baga an kutitub. Om: — 


Sa pagtrabaho, urupud-upod, 

Sa paglakaw, buru-burungyod. 
Diri nagsasawa sa pagpapasabot. 
Sa pag-oorganisa, masa naaabot. 


51 


yes 


An hukbo baga an kutitub, 
Maski saday maisog. 

Sa opensiba na taktikal, 
asin pag-ato sa kaiwal, 
Diri magpapadaog. 


Ang hukbo baga an kutitub. 
An pagkasararo naiimod. 
Nagtitipon sin kusog, 
Para sa aldaw na bag-o 
Kapangganahan an ato! 


Hunyo 2004 


I Upp 


zA 


ye 


52 


YY 


f 
if 
4 
i 
ó 


N 


Ys 
Kwentong Bayan: 


Ladies’ Choice 


mula sa Baringkuas (Cagayan Valley) 


Sa gitna ng militarisasyon sa kanayunan, napapanday ang kaisipan ng masa sa 


Baggao, Cagayan. Ito ang buod ng malinaw na kwento ng matapang na pang-aagaw 
ng armas ng mga kabataan bilang bahagi sa paglahok nila sa armadong rebolusyon. 


Taong 1979, kalakasan noon ang pananatili at pag-ooperasyon ng militar doon sa 
Baryo Raniag (binagong pangalan). Araw-araw binabantayan ng mga sundalo ang 
pagtitipon ng mga masa. Sinusubaybayan nila kung may Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa baryo. 


Pinagdidiskitahan nila ang mga magsasaka na pinagdududahang kumikilos. 


Garapal ang kabastusan ng mga sundalo ng 21st IB ng pinamumunuan ni General 
Palafox. 


53 


ys 


Abot-langit ang galit ng mga magsasaka dahil sa perwisyong dulot ng 
militarisasyon. Maantala ang pagpunta nila sa kanilang sakahan at kaingin. Magulo 
ang kanilang isipan lalo na't alam nilang may mga "aswang" sa gabi. Aswang ang 
katawagan nila dahil ganito ang taguri nila sa mga sundalo sa kadiliman ng gabi. 
Pero sa likod ng malalang kalupitan, di nabigo ang kilusang masa. Di napigilan ng 
mga militar ang magkakasunod ng lihim na rebolusyonaryong kilusan ng baryo 
Raniag at karatig na baryo. 


Nagpapatuloy ang paglaban ng masa kahit malalapit ang mga pasistang sundalo. 
Hindi tumigil ang pagpapa-unlad ng mga aktibista at rebolusyonaryong pag-aaral 
ng mga kabataan, ganundin ang lihim at hayag na kilusang masa. 


Ang mga kabataan ang naglunsad ng isang pasayaw sa Baryo Raniag. Bago nito, 
nagplano ang Kabataang Makabayan, Sangay ng Partido sa baryo at kasama ang 
Hukbo upang maisagawa ang agaw-armas. Bahagi ito ng mas malaking planong 
pang-aagaw armas sa marami pang baryo. 


Tulad ng paghahanda ng ordinaryong isinagawang pasayawan, nag-imbita sila ng 
mga kabataan, upisyales ng barangay, mga manonood at magulang. Tulad ng 
inaasahan ng mga aktibista, pumunta rin sa sayawan ang mga nakakomoplaheng 
sundalo. 


Ipinatugtog ang kantang makapasayaw. Nagkakasunod na pumagitna ang mga 
magkakaparehang sasayaw, sa malakas na tugtog mula sa plaka. Pero mas malakas 
ang kaba sa dibdib ng mga kabataan. Nasa atensyon lahat nila ang maipapatupad 
na plano. Panahon na ng pag-agaw. Pumwesto na sila sa napag-usapang posisyon. 
Nakahanay ang mga sundalo sa kariton sa labas ng sayawan. 


“LADIES' CHOICE,” wika ng master of ceremonies (MC). Hudyat ito para yayain 


ng mga kadalagahan ang isasayaw nila. Pumunta ang mga kababaihang aktibista sa 
lugar ng isang iskwad ng sundalo. Labis naman ang saya ng mga mayayabang na 


54 


ys 


militar. Iniwan sa kanilang inupuang kariton ang kanilang mga gamit kasama ang 
nakasandig na armalayt nila. 


Walang sinayang na panahon ang mga kabataan. Lumapit ang itinakdang tim ng 
mga kabataan sa kariton. Pero may isang sundalo na naiwan para magbantay! 
Pinalikuran siya ng isang kabataan. Mabilis na kinuha ng iba ang mga baril at 
radyo na iniwan ng mga militar. Umpisa na nang kaguluhan ng masa sa sayawan. 
Inililigaw ng atensyon ng mga kabataan ang mga sundalong sumasayaw. Pero 
nakahalata na sila. 


Nagsitakbuhan sila upang suportahan ang kasamahan nilang nagbabantay sa 
kanilang mga baril, na kasalukuyang dinudumog ng mga kabataan. Pero hindi sila 
nakalapit dahil binanatan sila ng mga kabataan. Dati nang nakahanda ang kanilang 
pamukpok. 


Huminto ang sayawan. Tumawag ng suporta ang nagulat na mga sundalo. 
Dumiretso naman ang masayang kabataan sa pwestohan ng mga kasamang BHB. 
Isinentralisa nila ang mga nakumpiska nilang mga armalayt at radyo. 


Napagkaisahan nilang harapin ang reaksyon ng kaaway matapos ang pangyayari. 
Binugbog at ikinulong ang mga kabataan pati rin ang mga nakipagsayawan at 
ganundin ang Barangay Kapitan ng Baryo Raniag. Kahit humigpit ang operasyon 
doon, lalong sumigla ang masa sa kilusang lihim at ligal na pagkilos. Sinagot nila 
ang malalaking aksyong protesta laban sa karahasang militar. 


“Faithful Love” noon ang tugtog nang inagaw ng mga kabataan ang mga armas ng 
21st IB. Lumaganap itong tugtog upang maipaabot ng masa sa hukbong bayan na 
may kaaway sa baryo. Sinumang makarinig ng Faithful Love ay agad na tatakbo 
upang magpaabot sa mga kasama. Inis na kinumpiska lahat ng 21st IB ang mga 
plakang Faithful Love. 


55 


ys 


Tatlong dekada na ang nakaraan mula noon. Pero malinaw pa rin sa alaala ng masa 
ang tugtog hanggang ngayon, tulad ng alaala nila sa matagumpay na isinagawang 
aksyon... Marami nang mga operasyong militar na nanalakay sa Baryo Raniag, 
pero nanatili pa rin ang mapanlabang diwa nila at ng buong mamamayan. Diwa ito 
na di mapapahina ng karahasan ng kaaway. Diwa ito na napanday mula pa sa 
pananalakay noon ng mga mang-aapi at sa paniniwalang magtatagumpay ang 
rebolusyon ng mamamayang Pilipino. yg 


56 


yes 


Ito rin ang Hangad ng Masa 


ni R. Montana (Eldi Labinghisa) 


Kahit gula-gulanit ang mga damit at pantalon at di nakapag-ayos 


Kahit ang kusina nila ay mamasa at ang abo’y manipis na 
Kahit tuyo na ang mga pantaw at di naayos ang bangerahan 
Kahit ang bahay ay naging gubat na ng mga agiw at lawa 
May mga dahilan ang mga ito: 


Nanduon sila sa loob ng kampo 
ng mga kasamang nag-aaral at nagpaplano 


57 


ys 


Nanduon sila sa kabilang baryo kasama ang mga lokal na gerilya 
Nanduon silang nagsasanay sa platun ng milisyang bayan 

Nanduon sila sa binubuong mga KRB, GSM at sa hukumang bayan; 
Nanduon sila bilang mga kinatawan ng pamahalaan 

at unti-unting namumuhay bilang mga gerilya. 


Eh, nasaan na ang kanilang mga anak? Sina Indang 
at Untoy nasaan na... 

Sus, hindi mo ba nababalitaan? Lihim lang natin ito, 
ha.... nanduon sila sa mga lokal na gerilya 

May kalahating taon nang naitatag 

at kumikilos na sa mga baryo 

Sila ang yaong bumanat sa SAF na lima 

ang napatay at tatlo ang nasugatan 

Sila ang nagbigay-babala kina Osep at Warlet 

sa Quipot na mga tauhan noon ni Jerry Colaja 


Kaya’t halos hindi na sila umuuwi sa dating 
mga bahay nila. 

Pero ipinaubaya na nila ang kanilang pamilya 
sa kilusan 

Kilusan na ang nagpaplano sa ari-arian nila 
Iyan ang kanilang pasya sa panahong 
nauunawaan nila ang pagsulong 

Iyan ang kanilang paninindigan noong tumugon 
sila sa hamon ng Partido 

Marami ang naging katulad nila sa iba pang 
mga distrito 


Ibinuhos nila ang natitirang mga dekada 
ng kanilang buhay bilang buong panahong lokal na gerilya 


58 


ys 


At sila’y kapuri-puri dahil ibinigay din nila 
ang kanilang mga anak na may sapat na gulang 
sa kilusan 

Sa isang pagkakataong bihira ngunit 
karaniwan lamang nang sa kilusan na 

At nang tinanggap na ng masa 

na kanila ang digmang bayan. 

At kailangang mapagpasyang mag-aalsa sila. 


Ginto pala ang halimbawa nila 

Diamante rin pala ang halaga nila 

May maaalala’t mapag-aralan din tayo sa kanila 
Mas mabuti ring tayo’y maging katulad sa kanila 
Kung mas makakayanang malagpasan pa natin sila. 


Pebrero 15, 2018 
(Isinalin mula sa orihinal na Hiligaynon). 


KRB - Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo 
GSM -- Ganap na Samahang Masa 
SAF- Special Action Force 


59 


ys 


Isang Madaling Araw 


(Unang Karanasan sa Sagupaan) 


Ang 
| we ; WON | 
| M an IL nu 


: Pa 
— | =a 
S Se 7 - hs 


kami nga’y musmos 
at nilaro nami’y digmaan. 


isang gabi, 

ngumiti lang kami 

sagisag ng naliligaw naming tapang 
sa nababalitang paglusob ng kaaway. 


60 


ys 


ngunit di laro ang digmaan. 
binayaran ang mga kaaway 
upang pumatay. 


at isang madaling araw, 

ang ingay namin sa paghahanda ng almusal 
ay biglang pinalitan ng nakatutulig 

na putukan. 


nagpapaputla, 


nagpapanginig, 
sumusubok sa paninindigan. 


higit pang malalakas ang kaba ng dibdib 
kaysa mga tumutugis na yabag. 


dapat bang maduwag at lisanin 

ang dakilang simulaing sinumpaang ipaglalaban? 
matuto sa katunayan ng digmaan, 

sa wastong paraan ng rebolusyonaryong paglaban! 


12 Disyembre 1972 
(Salin ng orihinal na English ng tulang "Small Hours of Morning") 


61 


yes 


The People’s Warrior 


ni Emmanuel Lacaba 


The people’s warrior is an athlete: 

A mountain-climber, not because it 

Is there, but because the masses are there. 

He is an acrobat: balancing himself 

On fallen trunks of trees that bridge rivers 
And monstrous waterfalls of certain death, 
Like a tightrope dancer. The people’s warrior 
Is an actor: on the stage of revolution; 

An actor of sincerity, for the masses 

Are the best critics, can read faces and bodies 


And know when you speak the truth, or are just 
Hamming. The people’s warrior is, oh yes, 

A comedian: making the masses see the paradoxes, 
The irony, of their condition— 

The contradiction between him who is ruled but sweats 


And him who rules without a sweat from his 
Cushioned car and office and marble toilet seat; 
The people’s warrior inspires the masses to march 
Forward to battle cheerfully, but with all 


Determination; he clowns, to make the masses feel 
At home with him, who is of them 

And for them for the first time one armed 

But not abusive, the people’s warrior. 


62 


yes 


Ang Mandirigma ng Sambayanan 


Ang mandirigma ng sambayanan ay isang atleta: 

Umaakyat sa bundok, hindi dahil sa iyon 

Ay naroon, kundi dahil sa naroon ang masa. 

Siya’y isang sirkero: pinapaninimbang ang sarili 

Sa mga buwal na kahoy na tulay sa mga ilog 

At mga dambuhalang talon ng tiyak na kamatayan. 

Katulad ng isang aktor: sa tanghalan ng rebolusyon; 

Isang matapat na aktor, sapagkat ang masa 

Ang pinakamahusay na tagahatol, nakababasa ng mga mukha't katawan 


At nakababatid kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, o basta 
Nagbubulaan. Ang mandirigma ng sambayanan ay isa ring 
Komedyante: ipinamamalas sa masa ang kabalighuan, 

Ang kabalintunaan ng kanilang kalagayan— 

Ang tunggaliang namamagitan sa inaalipin ngunit nagpapatulo ng pawis 


At sa naghaharing walang ga-patak mang pawis mula sa kanyang 
De-kutsong kotse't upisina at marmol na inidoro, 

Ang masa'y pinasisigla ng mandirigma ng sambayanan upang malugod 
Na sumuong sa digma, ngunit taglay ang lahat 

Ng katatagan, siya'y nagpapatawa, upang mapalapit 

Sa kanya ang kalooban ng masa, siya 

Na kabilang sa kanila 

At nauukol sa kanila sa unang pagkakatao 'y nasasandatahan 

Ngunit di mapagsamantala, siyang mandirigma ng sambayanan. 


(Salin ng orihinal na English ng tulang "The People's Warrior") 


63 


YS 


Tribute 
to Comrade 
Andres 

Bonifacio 


by Jose Maria Sison 


How great was Comrade Andres Bonifacio? 

He did not believe that the colonial and feudal order 
Ruled by greed and terror was sacred and eternal 
He detested the connivance of sword and cross 
He trusted the entire people could prevail 

If they dared to unite and fight the oppressor. 
How pure was Comrade Andres Bonifacio? 

He decided to serve the people 

To fight for national independence, 

Achieve Justice and progress. 

He offered his life and was to ready to die 

For the people and for their bright future. 


How brilliant was Comrade Andres Bonifacio? 
He drew knowledge from history 

And the condition of the working people 

Who suffered, strove and hoped 


64 


ys 


To free themselves from exploitation and oppression 
By the greedy and cruel foreign and local masters. 


How learned was Comrade Andres Bonifacio? 
More than those who reached the university 

Who did not know or care to know the anguish 
Of the toiling masses and what they can do. 
More than those who neither read nor understood 
The spirit of liberty, equality and fraternity. 


How valiant was Comrade Andres Bonifacio? 

He built the Katipunan in the face of intimidation 
With the arrest of Rizal and dismantling of the Liga. 
He was resolved to break the chains of colonial rule, 
He declared independence and led the revolution. 
Thus, he became the Father of the Filipino nation. 


How worthy was Comrade Andres Bonifacio? 

In comparison, Jose Rizal refused 

The earnest offer to lead the revolution. 

In comparison, Aguinaldo could deceive 

The Supremo but noble was the martyr hero 

And shameful was the traitor and repeated surrenderee. 


How further worthy was Comrade Andres Bonifacio? 
The revolution he led opened the road 

Of democratic revolution in the whole of Asia. 

Thus, the honor of Bonifacio rose so high 

Towards the leadership of his proletarian class 

In the era of the new-democratic revolution. 


65 


ys 


Comrade Andres Bonifacio remains our inspiration, 
His example is always our guide 

Our urgent task to emulate him and advance 

What he began until we achieve complete victory. 
Fight to defeat imperialism and reaction, 

Achieve freedom and move towards socialism. 


2013 


Parangal kay Ka Andres Bonifacio 


Gaano kadakila si Ka Andres Bonifacio? 

Di siya naniwala na banal at palagian ang kaayusang 
Kolonyal at pyudal na pinagharian ng sakim at lagim. 
Suklam siya sa sabwatan ng espada at krus. 

May tiwala siyang mananaig ang sambayanan 


Pag nagkaisa't nangahas lumaban sa mang-aapi. 


Gaano kadalisay si Ka Andres Bonifacio? 
Nagpasya siyang maglingkod sa bayan 

Para ipaglaban ang pambansang kalayaan, 
Kamtin ang katarungan at kaunlaran. 

Nag-alay ng buhay at handang mamatay 

Para sa bayan at maaliwalas nilang kinabukasan. 


Gaano katalino si Ka Andres Bonifacio? 


Hango ang kaalaman sa kasaysayan 
At kalagayan ng masang anakpawis 


66 


yes 


Na nagdusa, nagsikap at umasang 
Makalaya sa pagsasamantala at pang-aapi 
Ng mga among dayuhan at lokal na ganid at malupit. 


Gaano kadunong si Ka Andres Bonifacio? 

Higit pa sa mga nakapagpamantasan 

Na walang alam o pakialam sa naghihinagpis 

Na mga anakpawis at sa kung ano ang kaya nilang gawin. 
Higit pa sa mga di nagbasa o di nakasapol 

Sa diwa ng kalayaan, kapantayan at kapatiran. 


Gaano kagiting si Ka Andres Bonifacio? 

Itinayo ang Katipunan sa kabila ng pananakot 

Sa paghuli kay Rizal at pagbuwag sa Liga. 

May pasyang lagutin ang tanikalang kolonyal 
Ihayag ang kasarinlan at pamunuan ang rebolusyon. 
Sa gayon, naging Ama ng bansang Pilipino. 


Gaano kahalaga si Ka Andres Bonifacio? 

Kung paghahambingin, tumanggi si Rizal 

Sa dibdibang alok na pamunuan ang rebolusyon. 

Kung paghahambingin, naisahan ni Aguinaldo ang Supremo 
Ngunit marangal ang bayaning martir 

At kahiya-hiya ang taksil at maulit na palasuko. 


Gaano pa kahalaga si Ka Andres Bonifacio ? 

Ang pinamunuan niyang rebolusyon ang nagbukas 

Ng landas ng demokratikong rebolusyon sa buong Asya. 
Sa gayon, napakataas ng karangalan ni Bonifacio 
Tungo sa pamumuno ng kanyang uring proletaryo 


Sa panahon ng bagong demokratikong rebolusyon. 


67 


yes 


Patuloy na inspirasyon natin si Ka Andres Bonifacio, 
Patnubay natin ang kanyang halimbawa 

Mahigpit nating tungkuling tularan siya at isulong 
Ang sinimulan niya hanggang ganap nating maipanalo. 
Lumaban upang gapiin ang imperyalismo at reaksyon, 
Kamtin ang kalayaan at tumungo sa sosyalismo. 


(Salin ng orihinal na English ng tulang "Tribute to Comrade Andres Bonifacio") 


68 


ys 


Sining ng Digmang Bayan, 
Tambol ng Kalayaan 


ni Juan Armando Pueblo 


Nagiging bihasa ang isang makata sa pagsusulat ng obra 
Hindi sa pagkakatha ng pabango at pampaganda 

Upang pagtakpan ang krisis ng kasalukuyang sistema, 
Hindi sa letra ng kasangkapang pampropaganda 

Upang gawing banal pangangamkam ng mga kapitalista, 
O sa paglikha ng romantikong literatura 

Kung paanong sa Batas Militar paiibigin ang masa. 


Ito'y nasa praktika't teorya ng makauring pakikibaka, 

Sa pagtatayo ng isang kaayusang makatarungan at malaya 
Matutong magsulat sa dilim nang nakapikit ang mata 
Upang isatitik ang panaghoy ng isang makabagong kartilya. 


Nagiging matalas ang isang talumpati 

Hindi sa patimpalak na ang gawad ay salapi 

Doon sa halalan ng mga magnanakaw na uri, 

Hindi sa pagbebenta ng amoy at mga palamuti 

sa kasinungalingang may ginto ang dulo ng bahaghari 

O sa naglilitanya ng taas ng lipad ng kalapati 

Doon sa mapayapang mundo ng mga sawi. 

Ito'y naririyan sa daing ng mga inapi ng naghaharing uri 
Na ang panunumpa pagsasamantala ay mapawi. 

Ang walang hanggang berso ang magbabahagi 

Upang ipabatid ang kaisipang sa pang-aapi ay magwawaksi. 
Naririyan sa pagpapahayag ng bawat sakit at dalamhati 


69 


ys 


Ang talas ng sugat ng bayaning sa digmaan nasasawi. 

Sa nayon kailangang magtanghal ng walang ingay at kimi 
Upang umalingawngaw sabayang pagbigkas ng minimithi. 
At pagkatapos yanigin ang lupa ng buhawi, 

Ipinagkait na lupa at karapatan ay mababawi. 


Ang masa ang tunay ngang makata 

Hinahamon ang panlalait at pangungutya ng burukrasya, 
Nililikha ang kasaysayan sa panulat na alam niya. 

Ang kanyang natatanging pluma— 

isang mataas na ripleng sa apoy ng tingga'y nagbabaga! 


Doon sa tagisan ng bangis ng makauring pakikitunggali 
Ang masa ang likas na mananalumpati. 

Kapag siya na ang bumibigkas ng kalayaang pinupunyagi 
Tiyak nang ang rebolusyon ay magwawagi. 

Sa entablado ng digma ang talumpating ito ay masidhi— 
Bayang malaya ang tropeong iniuuwi! 


Dito ay nagliliyab ang matapang na awit ng kabundukan, 
Kung saan sa saliw ng proletaryong kaisipan nagsisipagkantahan. 
Bawat paghakbang ng yugto ng digmang bayan 

Ay may indayog ng suporta ng sambayanan. 

Pinalitan na ang mga sintonadong instrumentong pinaglumaan 
Upang marinig ang mga bagong kantang makabayan. 

Ngunit ang masa'y musikero sa kanyang pamamaraan. 
Nakalilikha ng musika mula sa kalikasan— 

Sa pagkalos ng tubig sa lalagyan, 

Sa pagbudbod ng asin sa mumong nasa hapag-kainan 

At pagkumpuni ng nasira't bulok nang tahanan. 

At sa kumpas ng kanyang kamaong nakataas sa kalangitan— 


70 


ys 


Ang sandatang nagluluwal ng punglo ng katwiran 
Parang gitarang tumutugtog nang walang hanggan! 


At doon kung saan nahihimlay ang di natidlip na kabundukan 
Ang malapad at malalim na muog ay nakatanaw sa kapatagan. 
Sa kahit saang sulok man ng kapuluan 

Ay sanlaksang humahakbang ang sumusulong na daluyong 
Ng magigiting na mga anak ng bayan 

Upang iguhit sa kasaysayan ang isang bagong lipunan. 


At doon kung saan dumadagundong ang mga larangan 
Nagmamartsa ang Bagong Hukbong Bayan, 
Umiindak sa tambol ng kalayaan. 

At sa pagtigil ng pagsayaw ng ulan, 

Madudurog ang kasangkapan ng kaapihan, 

Mapapatid ang tanikalang gapos ng mga gahaman. 


Sa pagsikat ng maningning na pulang araw sa silangan. 
Magiging tahimik ang katahimikan. 

Magiging payapa ang kapayapaan. 

Napawi na ang lumang kaayusan. 

Itinatanghal na ng sining ang dakilang napagtagumpayan. 
Sa bigkas ng isang malaya at mapagpalayang panitikan, 
Nakamit na ang tagumpay ng sambayanan. 

Naitanim na ang bandila ng makauring kilusan. 
Mabuhay ang digmang bayan! 


Oktubre 8, 2018 


71 


yes 


Maikling kwento: 


Engkwentro 
sa Sapang 
Can-awan 


ni Rio Roja 


1. 

Mapayapa na ang Sapang Can- 
awan. Katulad ng iba pang mga sapa g% 
at ilog na nagmumula sa 
sinapupunan ng Mount Nacuron, na 
nakasuso sa Madyaas Mountain 
Ranges, patuloy ito sa kanyang 
banayad na pagdaloy hanggang sa 
pagsanib sa Aklan River sa mga 
bayan ng Libacao, Madalag, 
Malinao at Kalibo hanggang sa 
pumalaot tungong Sibuyan Sea. 
Mapayapa na nga ang maliit na 
sapang ito na naging piping saksi sa 
isang madugong labanan sa pagitan 
ng mga palalong tropa ng 47th IB 


72 


ys 


ng Philippine Army at ng palaging hinahamak at kinukutyang hukbong walang 
sapatos—ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). 


Pilit na ibinabaon sa limot ng mga reaksyunaryong uri ang pangyayaring ito. 
Ngunit para sa inaapi't pinagsasamantalahang magsasaka't manggagawang bukid, 
laluna ang mga bakero, hinding-hindi nila makalimutan kung ano ang naganap sa 
sapang ito noong araw ng ika-5 ng Nobyembre ng taong 1991. 


2. 

Makikita mula sa kinukublihang burol nina Ka Nanding at Ka Andoy ang pagbaba 
ng isang pasistang sundalo sa isang bahay ng magsasakang nasa tagaytay. Sinundan 
siya ng isa pang sundalo at ng isa pa. Nakahilera ang tatlong pasistang tropa sa 
ibaba ng bahay. Kumikislap sa sinag ng araw ng alas-dos ng hapon ang stainless na 
antenae ng Icom radio ng kanilang radioman. Maya-maya pa'y nagsibabaan na ang 
lahat ng mga bayarang sundalo ng rehimeng US-Cory Aquino. Labing apat silang 
lahat. Pauwi na sa kanilang advanced command post ang nagpapatrulyang yunit ng 
47th IB ng Philippine Army. 


Nakapusisyon sa ambush site ang mga Pulang mandirigma ng BHB makaraan ang 
mahigit walong oras na pagmartsa sa maputik na daan. Lubhang madulas ang 
kanilang dinadaanan pagkatapos ng pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Lalong 
pinadulas pa ang maputik na daan ng mga paang nagsalit-salitan. Pasadong alas- 
tres ng madaling araw nang makapwesto sa Sapang Can-awan ang lahat ng mga 
Pulang mandirigma. 


Ngunit bandang alas-kwarto, inialerto silang lahat dahil sa impormasyong may 
dumaang mga kaaway at hindi nila matiyak kung saan ang mga iyon. Bandang alas- 
nuwebe na ng umaga nang malaman nila kung nasaan ang mga kaaway. Nasa 
kabilang burol ang mga ito; pero sa mas mataas na pusisyon. Pero tila wala namang 
indikasyong natuklasan ng kaaway ang kanilang pusisyon. Nakita nilang paakyat 
sila sa tagaytay. Dinig na dinig nila ang pagbabato ng ulat ng radioman sa kanilang 


73 


ys 


advanced command post. Bandang alas-diyes ay lumakad ang mga sundalo 
patungo sa isang bahay na nagsisilbing parang marker ng hangganan ng bayan ng 
Libacao at ng bayan ng Madalag. Dahil sa tinatamad ang mga upisyal sa paglakad 
sa maputik na daan at pagtawid sa mga ilog, mag-uulat silang naikot na raw nila 
ang erya. Ang totoo’y nagpapasarap ang mga mersenaryong sundalo sa pagkain ng 
ninakaw nilang mga manok ng mga kawawang magsasaka. 


3: 

Dahil hindi na gaanong madulas ang daan bunsod ng buong araw na matinding 
sikat ng araw, matagal na ang labinlimang minutong paglakad at makarating ang 
mga pasistang kaaway sa Sapang Can-awan. 


“Alerto, mga Kasama! Pababa na ang mga kaaway!” pabulong na kumand ng 
kanilang kumander na si Ka Nanding. 


Nagpasa-pasa ang kumand ni Ka Nanding sa bawat puno ng tigbaw, ng bawat puno 
ng saging pakol, at ng bawat puno ng Imelda. Kinasa ni Ka Andoy ang kanyang 
awtomatikong ripleng M-16 armalayt, kasabay ng mga Pulang mandirigma. 
Inihanda rin ng katabi niyang si Ka Baste ang kanyang M-60 light machinegun. 


4. 

Sino ang mag-aakalang dito sa Sapang Can-awan maglulunsad sila ng tambang? Sa 
usaping militar, hindi pansinin ang sapang ito. Halos apat na metro lamang ang 
haba nito at hanggang tuhod lamang ang lalim nito kung tatawirin mo sa normal na 
panahon. Pero kapag todo-todo ang pagbuhos ng ulan, lumalaki ito hanggang ang 
maamong sapa ay nagiging mabalasik na dragon. May daanan ng mga baka at 
kalabaw pagkaahon mo ng Sapang Can-awan kung ikaw ay patungo sa Barangay 
Panipiason sa bayan ng Madalag. Pero kung ang pakay mo ay pa silangan, tuntunin 
mo lamang ang pilapil ng palayan at dadalhin ka sa Aklan River. Kung pupunta ka 
sa poblasyon ng Libacao o dumeretso ng Kalibo, sa kabisera ng lalawigang Aklan, 
kumaliwa ka lamang tungong ilawod. O kung ang sadya mo ay sa Central Front, 


74 


ys 


kumanan ka patungong ilaya at umakyat patungong timugang direksyon sa 
hangganan ng Aklan, Capiz at Iloilo. 


May maliit na burol sa bandang kaliwa ng sapa kung ikaw ay patungong silangan. 
Nakatubo sa dalisdis nito ang mga punong kahoy ng Imelda, mga puno ng saging 
ng pakol, mga tigbaw at mga halamang tungao-tungao. Dito naka-kamoplahe ang 
isang platun ng BHB na kinabibilangan ng political officer na si Ka Andoy. 
Samantala, nakapakat ang isang pinalaking iskwad sa kabilang burol sa itaas ng 
tinatawirang palayan. Magsisilbi itong “anvil” o palihan sakaling may makaligtas 
pa sa pananambang nila sa mga mersenaryong kaaway. 


Ibinaon ng isang pangkat ng mga Pulang mandirigma sa pangpang ng sapang ito 
ang mga claymore mines na dinesinyong “command-detonated explosives” (CDX). 
Ibig sabihin, sasabog lamang ang mga bombang ito kapag na-switch on ang battery 
na naka-attach sa mga eksplosibo. Ang ganitong tipo ng mga landmine ay 
pinapahintulutan ng Ottawa Treaty, na nagbabawal sa paggamit ng mga landmine 
na sumasabog kapag maapakan. Pero sa pamamagitan ng CDX, maiiwasan ang 
pagkapinsala ng mga hindi target sa labanan, na karamiha'y mga sibilyan. 


Ji 

Naghihintay ang mga Pulang mandirigma na dumaan sa “killing zone” ng target 
nilang mga kaaway. Lumipas ang labinlimang minuto, pero wala pa rin ang 
inaabangan nilang mga pasista. Naghintay pa rin sila hanggang sa lumampas na 
ang kalahating oras hanggang isang oras. 


Nabalisa na si Ka Andoy. Nasaan kaya dumaan ang mga pasistang kaaway? May 
naamoy kaya silang panganib, at nagtago sila at nagtawag ng reimporsment sa 
kanilang advance command post? At habang abala sila sa pagharap sa 
umaabanteng “pincer” ng kaaway, hahambalusin sila sa bandang likuran nila. Ang 
nagtagong mga kaaway ang magsisilbing “anvil” na siyang magtatapos sa 
mangyayaring labanan! Sakaling mangyayari ang senaryong ito, talagang 


75 


ys 


magpipiyesta sina Koronel Hala dela Guerra at Gubernadura. Buong yabang na 
ipoproklama nila na nagtagumpay ang kanilang “Oplan Last Two Minutes,” ang 
lokal na bersyon ng “Oplan Lambat Bitag” upang tapusin na umano ang kilusang 
komunista. 


Pwede ring mangyayari ang senaryong ito: maghihintay sila ng air support mula sa 
MG-520 attack helicopter saka aatake sila sa kanilang likuran nina Ka Andoy. 
Gayunpaman, hindi ganuon kadali ang paghingi ng air support. Ikoordina pa ito ng 
kanilang battalion headquarters sa Banga sa 3rd ID HQ sa Camp Macario Peralta 
sa Jamindan, Capiz. Malamang tatawag pa ito sa Central Command (Centcom) sa 
Cebu dahil mas abala ito sa pagbibigay ng air support sa mga isla ng Negros at 
Samar kung saan halos araw-araw ay may nangyayaring mga labanan. Mas 
bibigyan nito ng prayoridad ang mga dalawang islang nabanggit kaysa sa Panay. 


Sakaling mangyayari ang alinmang mga senaryo, magiting silang lalaban at 
determinadong igpawan ang anumang lakas ng kaaway. Lalaban sila ng “closed 
quarter”, kung kinakailangan ng sirkumstansya. At kumpyansado naman ang mga 
Pulang mandirigma sa kakayahan ni Ka Nanding bilang kumander nila. Hindi 
makailang beses na nasubukan ang kanyang kakayahang naipanalo ang labanang 
kahit sa gipit na kalagayan. Tulad halimbawa sa engkwentro nila sa Sibalom, 
Antique sa Southern Front. Galing sila noon sa isang matagumpay na ambus at 
pagod ang buong kumpanya nang maengkwentro nila ang pauwing mga tropa ng 
12th IB pagkaraan ng kanilang patrulya. Sa naging “closed quarter” na labanang 
ito, nagtamo ang kaaway ng 10 patay at 12 ang mga sugatan. Nakasamsam din ang 
BHB ng mga armas ng kaaway kabilang ang isang M-60 light machinegun. 


Samantala, nakatawag ng reimporsment ang ilang nakaligtas na mga pasistang 
sundalo. Hindi natinag ang mga Pulang mandirigma. Sinalubong nila ng mga putok 
ng M14, M1 Garand at M60 machinegun ang nagtangkang sumaklolong dalawang 
helikopter—isang Huey at isang Sikorsky. Dahil sa konsentradong mga putok mula 
sa mga Pulang mandirigma, napilitang tumalilis ang animo'y mga agilang umiiwas 


76 


ys 


sa mga palaso ng mga pana. Nagbunyi ang magiting na mga Pulang mandirigma ng 
BHB sa matagumpay nilang pagtaboy sa dalawang helikopter. 


6. 

Naputol ang pagmuni-muni ni Ka Andoy nang may naaninag siyang tao sa 
pinakadulo ng sapa. Isang pasistang sundalo! Biglang naramdaman ni Ka Andoy 
ang adrenalin rush. Malapit na sa “killing zone” ang mga kaaway. May sumunod 
pang dalawang sundalo. Pasuray-suray sila sa paglakad. Kagaya sa dalawang nauna, 
hindi nakaalerto ang mga sumunod pang mga pasista. Teka, parang mga lasing sila! 
Naaamoy nina Ka Andoy ang matinding singaw ng bahal na tuba at biti-biti*. 


Bumilis ang pagpintig ng kanyang pulso habang niririles ni Ka Andoy ang safety 
lock ng kanyang awtomatikong riple. Dumating na ang pagkakataong magbabayad 
ng kanilang maraming kasalanan ang mga bayarang tropang ito. Di maisip ang mga 
krimen nila laban sa masang magsasaka at manggagawang bukid simulang 
madeploy sa Northern Front-Panay ang batalyon noong 1982. Isa sa mga krimen 
nitong 47th IB ay ang pagpaslang kina Ka Raffy at Ka Bimboy noong 1984. 
Hinayaan ng kaaway na malitson ang mga bangkay nina Ka Raffy nang sunugin 
nila ang kubong tinutuluyan ng mga kasama. Ganundin ang ginawa nila kay Ka Ela 
noong 1987. Nakaligtas si Ka Sidro bagamat sugatan nang nireyd ng 47th IB ang 
kanilang tinutulugang kubo. Ngunit naiwang sugatan ang kanyang asawang si Ka 
Ela. Sinunog ng mga berdugong sundalo ang kubo ng masa habang nagsisigaw ng 
tulong ang nasugatang kasama. 


Halos sampung metro lamang ang layo ng kinukublihan nilang burol at ang sapang 
binabaybay ng mga lasing na sundalo. Ramdam na randam ang pigil na paghinga 
ng mga Pulang mandirigma. 


Nakaahon na ng sapa ang unang sundalong lumitaw sa unahan ng Sapang Can- 


awan. Pero may napansin sina Ka Andoy na hindi ito lasing tulad ng kanyang mga 
kasamahan. Dali-daling tumawid ito sa palayan. Parang may naramdaman siyang 


77 


ys 


panganib. Nagmamadali siyang makatawid ng palayan. 


Samantala, patuloy ang maiingay na kwentuhan at tawanan ng mga lasing na 
pasista. At dahil nga sa labis na kalasingan ay hindi sila alerto. Wala silang 
pakiramdam na merong silang mga kaaway. Maya-maya pa'y binasag ng putok ng 
pistolang kalibre kwarenta’y singko ang masasayang kwentuhan at malalaswang 
tawanan ng mga pasista. Sinundan ang signal fire ni Ka Nanding ng mga putok ng 
mga awtomatikong riple at nang pagratatatat-tat-tat-tat ng masinggan. At biglang 
kumidlat at sumabog ang mga claymore mine. Animo'y parang tinamaan sila ng 
mga kidlat at kulog ng buwan ng Abril. At ilang saglit pa'y naramdaman nila ang 
paglindol sa burol na kanilang kinukublihan. Nang mapawi ang makapal na usok 
ng pulbura, nakita nilang parang mga palakang nakatihaya sa gitna ng palayan ang 
wala nang buhay na mga bayarang tropa. 


Akmang titirahin na sana ni Ka Baste ang naunang sundalong nakatawid na ng 
palayan. Ngunit pinigilan siya ni Ka Andoy. 


“Huwag na “yan. Hayaan mo lamang na merong magkwento kung ano ang 
nangyari dito sa Sapang Can-awan.” 


“Malay natin, baka meron ding naghihintay sa kanyang pag-uwi,” sabi pa ni Ka 
Andoy. 


“Oo nga. Meron ding naghihintay na Neneng yan... Kagaya mo,” biro naman ni Ka 
Nanding sa batang masingganer nila. 


Nagbunyi ang mga Pulang mandirigma sa naangkin nilang tagumpay. Sa loob 
lamang ng limang minuto ay natapos nila ang ambus na halos mahigit isang buwan 
nilang binalak. Sa labing apat na mersenaryong mga tropa, labintatlo ang napatay 
kung saan 12 ang regular na sundalo at isa ang Civilian Armed Forces 
Geographical Unit (CAFGU). Isa lamang sa kanila ang nakaligtas. 


78 


ys 


Dagdag na namang mga armas sa Pulang hukbo ang mga nasamsam nilang 13 
sandata, kabilang ang mga bala at dalawang hand-held ICOM radio. 


7. 

Sa maalaala ni Ka Andoy, ito ang isa sa mga taktikal na opensiba sa Northern 
Front na nagtamo ng malaking kaswalti ang mga reaksyunaryong kaaway. Ang 
naitalang pinakamalaking rekord ay ang pagtambang sa isang trak na siksbaysiks 
(6x6) ng 47th IB sa Barangay Tigpalas, bayan ng Malinao noong 1988. 
Magrereimpors sana ang mga sundalo sa hinaharas ng detatsment ng Army at 
CAFGU sa Barangay Osman nang sa daan pa lamang ay inambus na sila ng BHB. 


Nagtamo ang kaaway ng labinwalong patay habang isa lamang ang naligtas. 

Isa ring masasabing malaking kaswalti sa kaaway ay ang pananambang kay Meyor 
Sol Legaspi, kasama ang kanyang posse comitatus* sa Barangay Alfonso Doce sa 
bayan ng Libacao noong 1985. Marami ang nagpiyesta sa pagkapaslang sa pusakal 
na meyor dahil responsable ito sa pagpapakulong at pagmamasaker sa mga 
magsasakang pinaghihinalaan niyang sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan, 
laluna sa kanayunan ng Libacao at Madalag. 


8. 

Nadaanan ng mga Pulang mandirigma sa kanilang pag-atras ang isang kubong 
nagtitinda ng tuba. May tatlumpung metro lamang ang layo nito sa nangyaring 
labanan. Wala nang nag-iinumang tao dito. Nagsitakbuhan sila nang makarining ng 
putukan. Nakataob na ang mesang pinag-iinuman nila. Nagkalat sa paligid ang mga 
basong plastik at tatlong walang lamang galon; sumisingaw pa ang matinding amoy 
ng bahal na tuba at biti-biti. 


“Aha-ha-ha-ha-hhhaaa!!!” tumawa si Ka Baste. At tinuro niya ang nakasabit na 


kalendaryo ng isang kumpanyang inumin. Halos hubo’t hubad na ang dalawang 
seksing babaeng nakasakay sa kabayo. 


79 


ys 


“Kaya pala’t tumagal sila! May maraming inumin at pulutan pala dito,” sabi ni Ka 
Baste. 


“At may kaulayaw pa silang mga seksing babae!” dugtong ng isa pang Pulang 
mandirigma. 


“Oo nga. Di baleng tutungo sila sa impyerno basta't busog at masaya naman sila!” 
sabi ni Ka Baste. 


9. 

Nang nasa tactical base na sila ay binuksan ni Ka Nanding ang isang ICOM radio. 
Nagkataong tumatawag ang isang upisyal ng militar sa kanilang hedkwarters ng 
batalyon. 

“Wan Ohh Payeb! Wan Ohh Payeb! Wan Ooh Payebbb!!! Uber!” 
Mangiyak-ngiyak na humihingi ng suportang kanyon ang upisyal ng militar. 
“Wala na dito ang hinihiling mo!” 

“Wan Ohh Payebbb, Uber!!!” 

“Wala nga dito! Ang kulit mo!” 

“Nasaan?!” 

“Aw, Ser. Kayo pala Ser... Captain del Rosario, Ser! Soorrriiii!!!” 


“Ay, nanduon sa Ibajay, Ser! Ang Wan Ooh Payeb, Ser!” 


“Nasaaannn???!!!” 


80 


1? 


“Nasa Ibajay, Ser 
“Pero, naubos na, Ser!” 
“Ang mga pesteng komunista?!” 


“Hindi, Ser! Mga bala ng Wan Ohh 
Payebbb, Ser. Naubos na, Serrr!!!” 


“Lahat, Captain. Serrr!!!” 


Hindi nakasagot ang upisyal ng 47th IB 
sa kabilang linya. Tarantado naman 
kasi ang mga kasamahan nilang mga 
sundalo. Bawat putok ng nanghaharas 
na mga pangkat ng BHB ay sinasagot 
nila ng mga putok ng mortar at 105 
mm howitzer. Minsan, maghapon 
nilang kinakanyon ang mga gerilya. 
Halos estilong “carpet-bombing” ang 
sagot nila sa iilang putok mula sa BHB. 
Yung kaso, hindi naman fixed target 
ang mga ito dahil lubhang makilos ang 
mga gerilya. Nagsasayang lamang sila 
ng mga bala. 


“Ser? Ser, di ba naubos na ang mga 
lintek na yan? Yung mga komunista?!” 


“Sinong maysabi?” 


“Si Sargeant Wakalan, Ser!” 


81 


ys 


“At naniwala naman kayo sa punyentang bungangerong yan?!” 

“Siyempre naman, Captain, Ser! Yan ang sabi niya sa radio program.” 

Todong nagdaldal pa ang radioman. 

“Kaya nga’t kung sa larong basketbol ito ay last two minutes ng mga komunistang 
terorista.... Kahapon, Ser, inanunsyo na nina Koronel Hala dela Guerra at 
Gubernadora, na peaceful na raw ang Aklan. Tiyak na masayang-masaya ang Ati- 
atihan Fiesta sa Kalibo, di ba Ser?!” 

“Serrr!? Nakikinig kayo, Captain, Ser???” 

“Serrr!!!???” 

Sa di kalayuan ay maririnig ng mga Pulang mandirigma ang tunog ng isang 


eroplanong pangrekonaysans habang mabilis namang gumagapang ang kadiliman 
ng gabi sa kasukalan ng Madyaas Mountain Ranges. yg 


2017 


*Bahal na tuba—para mas matindi ang bisa nito, ginagawang “bahal” (fermented) o 
pinapatagal ang tuba hanggang tatlo o masobra pang mga araw bago ito inumin. 


*Biti-biti—isang uri ng lokal na alak kagaya ng Vino Kulafu na popular sa Bisayas. 


*Posse comitatus—isang pangkat ng mga sibilyang pinakikilos at inaarmasan ng isang 
otorisadong tao upang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng isang lugar. 
Itinadhana ang pagmobilisa ng “posse comitatus” ng Jones Law noong 1916 laban sa 
rebolusyonaryong Pilipino na binansagang mga “bandido” at “ladrones” (mga 
magnanakaw) ng kolonyalistang Amerikano. Ginamit ito ng iilang pasistang lokal na 
upisyal noong panahon ng diktadurang US-Marcos. 


82 


yes 


Syering 


ni Ka Handum 


a KA 


umimo sa aking kamalayan ang naririnig na madalas na kwentuhan ng 
matatanda sa aming looban tungkol sa mga kahirapan noong panahon ng 
Hapon, pagiging gerilya ng aking Lelong na nakatakas sa pagpapahirap ng mga 
Hapon, laging espesyal na okasyon para sa pamilya ang panonood ng banda at 
parada sa bayan at pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas tuwing Hunyo 12 


83 


ys 


bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas; nagustuhan ko ang isang kanta 
ng mga Hukbalahap (Hukbong Bayan Laban sa Hapon) na itinuro ng aming guro sa 
ikatlong grado ng elementarya, gayundin ang kanyang kwento tungkol sa buhay ng 
mga gerilya; at naging positibong impluwensya rin ang ilang guro sa hayskul na 
nagpapahayag sa klase ng kanilang makabayang sentimyento o di kaya ay sosyal na 
komentaryo. 


Nakaakit agad sa akin ang mga grupo sa diskusyon sa UP na nagtatalakay sa mga 
makabayang sulatin at libro nina Claro M. Recto at Renato Constantino, ang 
Struggle for National Democracy (SND) ni Jose Maria Sison na naging daan para 
patuloy na magpursigeng umupo sa mga kasunod pang diskusyon tungkol sa ilang 
artikulo ng mga dakilang gurong Komunista tulad nina Marx at Mao. Sumangkot 
na ako maging sa mga rali at integrasyon sa mga piketlayn ng manggagawa 
hanggang magpasyang tuluyan nang sumali sa Samahang Demokratiko ng 
Kabataan (SDK). Sa mga grupo sa diskusyon at sa labor committee ng SDK ay 
nagtagpo at naselyuhan ang landas namin sa pulitika ng aking kasintahan noon 
pang hayskul na naging rebolusyonaryong katalimpuso halos kalahating siglo na 
ang nakakaraan. 


Ang Krisis at Rebolusyong Pilipino ni Amado Guerrero, na kalaunan ay inilathala 
sa titulong Philippine Society and Revolution (Lipunan at Rebolusyong Pilipino) 
ang nakapagbuo ng aking pag-unawa sa kalagayan ng bayan, nag-engganyo sa akin 
para pahalagahan ang pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas, nagturo bakit di 
malutas-lutas ang kahirapan ng malawak na masang Pilipino dahil sa tatlong 
pundamental na problema ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang 
kapitalismo na nakadagan sa bayan, at nailatag nang matibay na matibay bakit 
absolutong kailangan ang bagong tipong pambansa-demokratikong rebolusyon sa 
ilalim ng pamumuno ng proletaryado at ng partido nito, ang Partido Komunista ng 
Pilipinas. Hindi matatawaran ang kapangyarihan ng rebolusyonaryong teorya ng 
lipunan at rebolusyong Pilipino sa pagpukaw nang maramihan at malawakan sa 
lahat ng motibong pwersa ng rebolusyon. Dapat at kailangang ito ang maging 


84 


ys 


panimulaan at tuntungan para maunawaan ang iba pang partikular na kalagayan at 
usapin sa mga uri at sektor. 


Pagpasok pa lamang ng unang semestre ng ikalawang taon sa kolehiyo, bago pa ang 
suspensyon ng writ noong 1971 ay nagpasya na akong buong-panahong kumilos sa 
rebolusyon. Ako ay isa lamang sa libo-libong supling ng Unang Sigwa ng 1970 sa 
bagong rebolusyonaryong daluyong sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista 
ng Pilipinas. Bago mag-martial law hanggang maagang bahagi ng martial law ay 
ginampanan ko ang mga tungkulin bilang kalihim ng kilusang unyon sa isang 
distrito at kaalinsabay ay kagawad ng komiteng distrito, naging kalihim ng kilusang 
unyon sa linya ng industriya sa tela at kasuotan sa rehiyong Manila-Rizal at naging 
kalihim ng panrehiyong kawanihan sa kilusang unyon bago ako naaresto noong 
Hulyo 1973. Sa pagitan nito ay naging kalihim ako ng kinatalagahan kong distrito. 


Sa panahon ng daluyong, mabilis sumulpot ang mga baguhan, kabataan at 
maaasahang kwerpo para sa iba't ibang gawain, pambihira ang bilis ng kumpas ng 
mga gawain, madalas na nagiging araw pati ang mga gabi, maraming pag-aaral at 
paghahalungkat sa teorya para ilapat sa praktika, madaling magkahugis ang 
malakihang mga pagkilos at pagbabago. Ang karanasan ko sa pagkilos sa Manila- 
Rizal na tumagal lamang ng mahigit dalawang taon ay nagbigay ng di- 
matatawarang leksyon at karunungan na nagsilbing matagalang pundasyon para sa 
paggampan sa gawain sa kanayunan at sa mas masaklaw pang mga antas. 

Hindi maaaring magkasya sa dating pagpunta-punta lamang sa piketlayn at 
integrasyon at suporta sa mga manggagawang nakawelga noong panahon namin sa 
Labor Committee sa SDK. Kailangang puntahan ang mga pabrika, sistematikong 
planuhin ang pag-oorganisa sa mga ito sa saklaw ng buong distrito nang may 
pagpapahalaga sa laki ng bilang ng manggagawa sa pabrika at estratehikong 
kabuluhan nito sa ekonomya at pulitika, isanib ang mga partikular na usapin sa 
kilusang unyon sa walang tigil na pag-aaral tungkol sa Lipunan at Rebolusyong 
Pilipino at teoryang MLM (Marxismo-Leninismo-Maoismo). Masidhi ang 
pagnanais ng mga manggagawang makapagtayo ng sariling unyon. Napakaliit pa ng 


85 


ys 


bilang ng unyonisadong bilang ng mga manggagawa, at sa mga pabrikang may 
unyon, kundi man ito hawak ng dilawan ay unyon ng kapitalista. 


Limitado pa rin ang bilang ng mga pabrikang kayang abutin ng mga pangkat sa 

pag-oorganisa. Sa panahon ng daluyong kailangang sunggaban ang pagkilala ng 
masang manggagawa sa pambansa-demokratikong kilusan at bigyan ng daluyan 
ang maramihang pag-ugnay sa mga manggagawa at tipunin ang hiwa-hiwalay na 
mga naoorganisa sa isang malapad na organisasyon. 


Ang isang simpleng proyekto para sa isang nakabukas na lektura tungkol sa 
unyonismo at kilusang manggagawa na ang imbitasyon ay ipinaskel lamang sa mga 
hintayan ng bus at mga simbahan ay umakit ng attendance na mahigit sa isandaan. 
Mula dito ay binuo ang Progresibong Kaisahan ng mga Manggagawa sa distrito. 
Naging mabungang sentro ito para sa pagsasanay ng mga organisador, mga 
rebolusyonaryo, naging paaralan para sa MLM, pagpapalawak, tulungan sa mga 
welga, mobilisasyon sa mga rali at maraming iba pa. Ito ay naging modelo para sa 
pagtatayo ng katulad na mga alyansa sa iba pang bahagi ng Manila-Rizal, at 
pwedeng sabihing naging binhing karanasan para sa pagtatayo ng Kilusang Mayo 
Uno. 


Mayroong malalaking pakikibakang unyon na inilunsad sa distrito, naging marahas 
ang karamihan dahil sa sapilitang pagbuwag sa piketlayn ng mga eskirol at goons 
na inaayudahan pa ng mga pulis. Tuwirang nakalahok at naging bahagi ako sa 
marami sa mga welgang ito. Natutunang ang welga ay magiting na itinitindig, una 
mula sa pagkakaisa at katatagan ng mga manggagawa sa pabrika nang may 
pamumuno ng rebolusyonaryong bag-as, ikalawa, mula sa tulong ng iba pang mga 
manggagawa, at ikatlo mula sa pagkabig ng suporta mula sa iba't ibang nakatayong 
mga organisasyong masa. Ang pinakahuling welgang nilahukan ko ay inabutan ng 
deklarasyon ng martial law—welga sa Presto/CFC ng mga empleyado na 
sinuportahan ng mga unyon sa rank and file mula sa iba't ibang pabrika ng CFC. 
Namatay ang 2 manggagawa sa piketlayn nang barilin sila ng security ng pabrika 


86 


ys 


habang pinipigilan ang pwersahang pagbuwag sa kanilang piketlayn ng mga goons 
at mga eskirol. Naroon ako sa piketlayn nang mangyari tyon. Nabalitaan ko na 
lamang na pagkaraan ng mahigit 40 taon ay saka pa lamang nadesisyunan ang 
panalo ng welga ng mga manggagawa doon. 


Ang panahon ng pagkilos sa isang distrito ng Manila-Rizal ay panahon ng 
masinsing mobilisasyon para sa mga rali sa sentro ng Maynila; panahon ng 
masinsing gawaing propaganda-ahitasyon at walang kapagurang pagrerekluta at 
pagtatayo ng mga tsapter ng mga organisasyong masa para magpalahok ng 
malaking pwersa para sa mga mobilisasyon; panahon ng pag-oorganisa ng 
mahabang martsa (modelo mula sa mahabang martsa ng 1971 laban sa kahirapan 
na nilahukan ng mga magsasaka) na umikot sa buong distrito na ang katangian ay 
martsang rali-propaganda-edukasyon-pagrerekluta; panahon ng pagbubuo ng 
malalapad na alyansa; panahon ng mga pangkulturang aktibidad sa mga komunidad 
at lansangan; panahon ng pagpapaagos ng pwersa sa mga partikular na labang 
antas-distrito ang kabuluhan; pagpihit ng pwersa para ayudahan ang masang 
apektado ng malawakang pagbaha ng Hulyo-Agosto noong 1972 na umani ng 
matitibay na ugnay sa masa para sa pagtutuloy ng pag-oorganisa sa kanilang mga 
komunidad, pabrika at eskwelahan pagkatapos ng baha, pagrerekluta ng mga 
kasapi ng Partido at pagsisimula na ng pagpapadala ng mga kadre at aktibista 
patungo sa kanayunan. 


Nang buwagin ang mga distrito noong maagang bahagi ng batas militar, naitalaga 
ako para pamunuan ang linya ng industriya ng tela at kasuotan at kalaunan ay 
naging kalihim ng kilusang unyon sa rehiyon. Sa maikling panahong ito, pinagkaisa 
ang lahat ng pwersa sa saklaw ng pinamumunuan sa patakarang itaguyod ang diwa 
ng pagsuway sa mga pagbabawal at panunupil ng martial law sa kilusang 
mangggawa sa abot nang makakaya, huwag magpa-umid at magyukod ng ulo sa 
mga pananakot ng diktadura - ituloy ang mga grupo at pag-aaral sa lihim na 
paraan, magbuo ng sikretong sistema ng pamamahagi ng mga babasahin, gawing 
lambat ng pulungan ang maraming bahay ng mga manggagawa, magtipon ng lakas 


87 


ys 


at maglunsad ng mga kakayaning pakikibakang unyon, hikayating tumungo sa 
kanayunan ang lahat ng handa na. May ilang welgang nailunsad subalit hindi 
nakasustine sa harap ng malakas na reaksyon ng kapitalista at pasistang estado. 
Hanggang sa naaresto ako noong Hulyo 1973. 


Naging muog na sandigan ang nabuong rebolusyonaryong kamulatan, pagkilos at 
pakikibaka kasama ang masa at maraming kasama at malalim nang nag-ugat ang 
pagkamuhi sa kaaway upang matatag na harapin at pangibabawan ang interogasyon 
at tortyur sa akin ng kaaway noong ako ay maaresto. Ang karanasan sa pagkaaresto 
at detensyon ay naging dagdag pang pampaalab sa kapasyahang agad na makalaya 
upang makabalik sa pangunahing agos ng pakikibaka. 


Inabutan namin ang nasimulan nang maipundar na mga lugar sa Samar, partikular 
sa ilang bayan sa Western Samar at Eastern Samar. Naitalaga kami noong 
Disyembre 1975 sa isang hati ng Samar - ang Northern Area na sumasaklaw sa 
mga bayan sa hilagang hati mula sa tatlong probinsya ng Eastern Samar, Western 
Samar o Samar lamang at Northern Samar (Hinati noon ang Samar sa Northern 
Area at Southern Area). Kaalinsabay nito ang gawain sa antas ng rehiyon. Enero 
1976 na ako nakasanib sa naunang batch na kinabibilangan ng aking asawa 
patungong Eastern Samar pagkaraan ng 11 araw na pagbagtas. 


Ang bag-as ng aming komite sa Northern Area ay naging tatlong-andanang komite 
—gumagampan ng gawain bilang komite sa larangang gerilya, bilang komite sa 
buong Northern Area at bilang komiteng tagapagpaganap sa rehiyon. Naging 
mabunga ang ganitong kaayusan dahil nakatutok kami sa aktwal na pagpapaunlad 
ng isang larangang gerilya, gumagamit ng karanasan dito para sa pagpapalawak sa 
iba pang bahagi ng hilagang hati ng isla, at para pamunuan ang buong rehiyon. Ang 
komiteng kinapalooban sa Northern Area ay isang mahusay at matagumpay na 
komite sa pamumuno kung saan mahusay na natitipon at naisisingkaw ang talino at 
kakayahan ng lahat ng mga kagawad nito. 


88 


ys 


Sa loob ng tatlong taon, mula 1976 hanggang 1978, gumapang na parang apoy ang 
pagbubuo ng mga organisasyong masa sa mga baryo, naipalaganap ang Lipunan at 
Rebolusyong Pilipino, mga turo at aralin sa MLKMZD o MLM, nailunsad ang 
kilusang antipyudal, malawakang nabuo ang mga milisyang bayan, masiglang 
sumapi sa BHB ang mga kabataan hanggang sa mabuo ang lakas-platun na main 
force ng BHB para sa buong Northern Area at iba pang mga mga iskwad at platun 
na nakalatag sa tatlong magkakatalikurang larangang gerilyang laking distrito, 
napasulpot ang mga mahuhusay na kadreng lokal para mamuno sa mga distrito at 
seksyon. Ang pangunahin kong tungkulin ay sa gawaing edukasyon at propaganda 
kaya naging ambag ko ang ang pagbabalangkas ng maiikling kurso sa pag-aaral na 
pangmasa at pampartido, pag-ikot para magbigay ng mga pag-aaral sa mga yunit ng 
hukbo, sa mga komite sa distrito at seksyon at maging sa mga organisasyong masa. 
May maikling panahong naging kalihim ako ng mga resettled barrios sa 
kagubatan, nakapag-ipon ng tuwirang sariling karanasan sa pagbubuo at 
pagpapaandar ng ng mga ganap na samahang masa, paglulunsad ng pakikibakang 
antipyudal at pagbubuo ng ilang panlipunang pasisiyasat at pagsusuri sa uri sa mga 
baryo. 


Ang naturang tatlong taon ay nagmarka sa akin bilang isang bagong antas ng 
paghuhustong-gulang pa sa rebolusyonaryong kilusan sa usapin ng pagsapol sa 
MLKMZD, sa kalagayan ng kanayunan sa bansa, at sa rebolusyonaryong teorya at 
praktika sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. 


Pinahahalagahan ko ang mga leksyon paano mabilis na napupukaw, naoorganisa at 
napapakilos ang masang magsasaka mula sa kongkretong kaparaanang idinaan sa 
simpleng organisasyon ng pagtutulungan o bayanihan sa produksyon, paggamit ng 
mga prinsipyo sa ekonomyang pampulitika para suriin ang katayuan ng mga uri sa 
kanayunan, paglulunsad ng mabungang mga pulong pagsisisiyasat, pagbubuo ng 
mga yunit ng BHB at mga leksyon sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba, at 
ang matatagumpay na mga pulong paglalagom at pagbubuo ng mga patakaran at 
gabay para sa kabuuang pagsulong ng mga gawain. 


89 


ys 


Ang gawain sa Gitnang Luzon ay naging panibagong hamon at nagpayaman pa sa 
pagsapol sa rebolusyonaryong teorya at nagpalalim sa rebolusyonaryong praktika. 
Panahon na naman ng daluyong - ang antidiktadurang daluyong na humantong sa 
pag-aalsang bayan kasabay ng rebelyong militar na nagpabagsak sa diktadurang 
Marcos. Panahon na naman na bumibilis din at umiigpaw ang kaalamang teoretikal 
at praktikal sa rebolusyonaryong pakikibaka. 


Kamangha-mangha ang bumulwak na galit sa diktadurang Marcos pagkatapos ng 
asasinasyon sa dating senador Benigno Aquino. Ang dating tulog na mga bayan sa 
iba't ibang bahagi ng Gitnang Luzon ay nagbangon at ispontanyong kumilos at 
lumabas sa mga lansangan. Sa panahong ito, ang usapin ay paano sasanib sa 
malawakang pagkilos sa lansangan ang lakas sa kanayunan, paano susunggaban 


ang pambihirang mga oportunidad para mabilis na makapagpalawak at 


"GG | 


Va 
JE 


N 
f 


90 


ys 


makapagpalakas kapwa sa kanayunan at kalunsuran, paano mag-aambag ang BHB 
sa pagbabagsak sa diktadurang Marcos. 


Isang tampok na malakihang pagkilos na nilahukan ng Gitnang Luzon ang 
Lakbayan ng 1984 para isulong ang kilusang boykot sa huwad na Eleksyong IBP ng 
diktadurang Marcos. Iniugnay nito ang kampanyang boykot sa panawagan para 
ibagsak ang diktadurang Marcos, para labanan ang imperyalismong US na siyang 
sumuhay sa pasistang diktadura at para isulong ang tunay na reporma sa lupa. 


Ang paghahanda para sa Lakbayan at ang aktwal na Lakbayan ay tunay na naging 
pista ng masa. Buo-buong mga baryo ang magdamagang naghanda ng mga 
babaunin, nag-organisa ng mga pangkat sa pagmamartsa, nagbuo ng mga marshall, 
nagpinta ng mga plakard at streamer, nag-ayos ng mga hihimpilan at tutulugan, 
nagbuo ng grupo ng mga tagapagsalita sa bawat hihimpilan at masigasig na 
nangalap ng suportang pinansya. 


Sa aktwal, ang init ng kanayunan at kalunsuran ay nagsalubong, bumaha ang mga 
tulong na pagkain at tubig, maging dagdag na pwestong matutulugan. Maraming 
nag-ambag ng tulong pinansyal na labis-labis sa pangangailangan ng Lakbayan. 
Matamang pinakikinggan ang mga tagapagsalita sa mga dagliang rali sa bawat 
hinihimpilan at masigabong pinapalakpakan ang mga kulturang pagtatanghal. Sa 
masa sa kanayunan ng Gitnang Luzon na matagal na panahong dumanas ng 
malakihan at malulupit na operasyong militar, ang paglahok sa gayong kalaking 
hayagang pagtuligsa at pagprotesta sa pasistang diktadurang Marcos ay parang 
pagpapakawala ng tubig na malaon nang inimbak sa isang dam. Ramdam ng lahat 
ang nalalapit na pagbagsak ng pasistang diktadurang Marcos. 


Para sa akin, ang tagumpay ng rebolusyon at maaliwalas na umaga para sa masang 
inaapi at pinagsasamantalahan at ng uring proletaryado ay araw-araw na 
pinatutunayan ng pagyakap ng masa sa rebolusyonaryong teorya ng lipunan at 
rebolusyong Pilipino, sa kanilang pag-oorganisa at pakikibaka, sa pagpupursige ng 


91 


ys 


Bagong Hukbong Bayan sa landas ng armadong pakikibaka, sa puspusang 
pagsisikap ng Partido Komunista ng Pilipinas na isanib ang unibersal na teorya ng 
MLM sa kongkretong praktika ng rebolusyong Pilipino. 


Buo ang aking tiwala sa masa at sa Partido na aabutin ang mas dakila pang mga 
panahon kaysa sa mga naunang dinaanang daluyong patungo sa ganap na tagumpay 
ng rebolusyon. Kahit may lumitaw pang mga panibagong hadlang at kahirapan sa 
pagmamartsa tungo sa tagumpay, ang mga leksyon sa nakaraan, ang pamumuno ng 
Partido at pagbabangon ng masa ay tiyak na makapangingibabaw. yg 


2017 


92 


ys 


Ka Dave 


ni Kris Montanez (Gelacio Guillermo) 


(Sa alaala ni Merardo 1: Arce, pinatay ng mga 
sundalo ng diktadurang US-Marcos sa Cebu noong 5 Pebrero 
1985 sa gulang na 31) 


Iyon at iyon ang papel mong ginampanan 

Sa teatro ng paghihimagsik: 

Isang manggagawa, inapi, pinagsamantalahan, 
Namulat at nanguna sa pagdurog sa kaaway. 
Sa tuwina'y mabunyi ang wakas: nangakataas ang maso, 
Ang karet, ang PSR at ang baril, 
Wumawagayway ang mga bandilang pula, 
Pasulong na nakataas ang iyong kamao, 

At ang iyong mga mata'y nagniningning 

Sa tagumpay habang dumadagundong 

Ang Internasyunal. 

Iyo't iyon: isang rebolusyonaryo, sa teatro 

At sa huli'y sa larangan ng digma, 
Nakanapsak, may hawak na baril, 
Namumuno sa armadong pakikibaka 

At kilusang masa sa kanayunan. 

Ang dating papel ang iyong naging buhay. 
Paano pa magkakaiba? lisa ang pinanindigan mo, 
Ikaw bilang tauhan sa dula, 

At ikaw bilang kasamang naghawan ng landas 
Sa rebolusyonaryong pakikibaka. 

Iyo’t iyon: kahit ang pagpatay sa iyo 

Ng kaaway ay matagal nang naisadula, 

Kahit ang pagtangis sa iyong bangkay 


93 


Ys 


Ay nahalinhan na ng rubdob ng paghihimagsik. 
Tingnan mo: lahat kaming nasilayan 

Ng iyong ngiti’y nangakataas ang kamao 
Habang dumadagundong ang Internasyunal 

Sa puso ng bayan. 


Pebrero 13, 1985 


Deb 
Wess 


fee 


if N A ig 
| an 
A 9 py H is \ 


94 


ys 


Puppets and Parrots 
are All the Tyrant Wants 


(In Memory of Antique 7*) 
ni Rio Roja 


Puppets and parrots are all the Tyrant wants 
in his court of bayonets and barbed wires. 


And so like thieves in the night they came 
the hordes of darkness unleashing their fury 
snuffing out your noble lives 

smashing your brains and 

snatching your hearts out 

for you not to feel and tell 

for you not to reason out why 

and thus crushing your lofty dreams. 


You should know the Tyrant lording the land 
unwelcome the likes of Lacaba, Lorca, Neruda 
who read oracles for the masses to know why, 
neither is he a fan the likes of Goya and Luna 
their easels too real depicting social drama. 


You should know the Tyrant lording the land 
only want puppets and parrots 

he need not minstrels like you reading 
oracles for the masses to know and act, 
neither he like visualizers of society’s ills. 


95 


ys 


For the Tyrant only need parrots and puppets 
to sing and dance all the things 

good and beautiful, 

good and beautiful 

to sing, dance, and bow 

for few silvers more. 

And the hordes of darkness came 

robbing all your lofty dreams 

shattering all your lives so noble. 


Puppets and parrots are all the Tyrant wants 
in his court of bayonets and barbed wires. 
But then, do you hear the people are singing? 
Someday this Tyrant’s kingdom will crumble 
and he'll be wailing in dungheaps of history! 


2018 


*Antique 7 — Poet-visual artist Felix Salditos (Ka Dudie, Mayamor, Maya Daniel); Poet- 
visual artist Eldi Labinghisa (Ka Ed, R. Montana); Peter Mecenas Jr. (Ka Elton); Karen 
Cagampang (Ka Liway); Liezel Bandiola (Ka Mayang): Jason Talibo; and Jason Sanchez 
were murdered by Duterte’s fascist dogs in Barangay Atabay, San Jose, Antique 


midnight of August 15, 2018. 


96 


yes 


Mga papet at loro 
ang tanging gusto ng Tirano 


(Sa alaala ng Antique 7) 


Mga papet at loro ang tanging gusto ng Tirano 
sa tabi ng trono niyang palibot ay bayoneta at alambreng tinik 


Kaya tulad ng mga kawatan gabi sila dumating 
kawang-kawan ng kadilimang naghasik ng bagsik 
pinuksa ang inyong dakilang buhay 

dinurog ang inyong mga utak 

dinakma ang inyong mga puso 

para hindi makaramdam at magsalita 

para hindi makapangatwiran 

at gayo'y nilupig ang matatayog niyong pangarap 


Kilala niyo ang Tiranong naghahari-harian sa bayan 

na hindi tumatanggap sa tulad ni Lacaba, Lorca, Neruda 
na nagbasa ng mga orakulo para mabatid ng masa, 

hindi rin siya tagapagtangkilik ng tulad nila Goya at Luna 
na labis na totoong ang inilarawang drama ng lipunan 


Kilala niyo ang Tiranong naghahari-harian sa bayan 
na tanging mga papet at loro ang gusto 

di niya kailangan ang mga tagapagbasa 

ng mga orakulo para masa'y makabatid at kumilos, 


ni mga tagaguhit ng mga sakit ng lipunan. 


97 


ys 


Dahil mga loro at papet lang ang kailangan ng Tirano 
para awitan at sayawan ng lahat ng 

mabuti at maganda, 

mabuti at maganda 

ang umawit, sumayaw at yumuko 

para sa ilang pang pirasong pilak. 

At dumating ang kawan-kawang kadiliman 

na nagnakaw ng matayong niyong pangarap. 


Mga papet at loro ang tanging gusto ng Tirano 

sa tabi ng trono niyang palibot ay bayoneta at alambreng tinik. 
Subalit, di mo ba naririnig ang bayang umaawit? 

Isang araw guguho ang kaharian ng Tiranong ito 

at hahagulhol sa basurahan ng kasaysayan! 


2018 
(Salin ng orihinal na English ng tulang "Puppets and Parrots are All the Tyrant Wants") 


Antique 7 — Ang makata at pintor na si Felix Salditos (Ka Dudie, Mayamor, Maya 
Daniel); Makata't dibuhistang si Eldi Labinghisa (Ka Ed, R. Montana); Peter Mecenas, Jr. 
(Ka Elton); Karen Cagampang (Ka Liway); Liezel Bandiola (Ka Mayang); Jason Talibo; at 
si Jason Sanchez ay pinaslang ng mga pasistang asong ulol ni Duterte sa Barangay 
Atabay, San Jose, Antique noong hatinggabi ng Agosto 15, 2018. 


98 


Habol sa Kota 


at Deadline 


ni Alan Jazmines 


Kailangan pang maghabol... 
ng marami-rami pa 
sa kota at deadline... 


Dyan uli tayo... 
kung saan tambak 
ang marami riyan 
sa tabi-tabi... 


Sinuman dyan... 
ang di na makaiwas 
ay dati nang target... 


Pagkalapat... 

ng mukha't dibdib... 
sa duguang lupa... 

di na makatatanggi... 


"Wag manghinayang... 
kahit sino man dyan 
ang tamaan... 
nakahanay naman... 


YS 


99 


sa mga dati nang target 
at huli pa sa akto... 
kuha sa litrato 

ang daliri sa gatilyo... 


Pare-pareho naman 

ang mga 'yan... 
desperado sa buhay... 

at gagawa ng kahit ano... 


Ipakita na lang... 
na huli sa akto... 


Alamin na lang kung sino... 
at tapos na ang istorya... 


Kahit paano... 
kailangan pang maghabol... 
ng marami-rami pa 

sa kota at deadline... 


Disyembre 31, 2017 


ys 


Sa telepono 


ni Mervin Fabro Pimentel 


Unang ring: "Let's Talk!" sabi ng Hunghang 
May pagdiriwang... 
Nag-umpisa na ang Tokhang 
Uso na ang Nanlaban 


Ikalawang ring: "Let's Talk!" sabi ng Hunghang 
May Kataksilan... 
Laganap na ang Tokhang 
Nadamay pati mga inosente, 
pesante, 
tindero sa Kalye, 
estudyante... 


Ikatlong ring: "Let's Talk" sabi ng Hunghang 
May Kalabuan... 
Static na ang Linya 


Mga Bilanggong Pulitikal di pinalaya 


Gutom pa rin ang Maralita 
Ang Endo naririyan pa 
Nagdiriwang ang mga Oligarkiya 


"Let's Talk" sabi sa kabilang linya, HinANG! 


"Let's Talk" sabi sa kaliwa, BINAGSAKAN ng Hunghang! 


Nagpanting, 
Nabasag na ang salamin ng tenga... 


Umagos, Aagos ang dugo... 
Patay na ang Linya ng Telepono 


100 


yes 


7 Ating salubugin mapulang araw 
Gintong Araw, PA 
Sa sila'y muling dumatal 
F Ang mga laranga’y nagdiriwan 
Gintong Aral Aa o ETS here 
Gintong araw, gintong aral 


A - h Tagal ; 
ng Armas-Southern Tagalog Mabuhay ang Parti do 


. . Sa ginintuang anibersaryo 
Ating salubungin mapulang araw 


i ! Mabuhay ang Partido 
Sa silanga’y muling dumatal 


iú Sa proletaryong pamumuno 
Ang mga laranga’y nagdiriwang 


Bagong aray DAENNA dral Mabuhay ang Partido 


Mabuhay ang Proletaryong Pilipino! 


Ang mga bayani’y pararangalan 
Sasaluduhan ng kabayanihan 

Hindi malilimutan mga anak ng bayan 
Itatanghal ka hanggang tagumpay 


Mabuhay ang Partido 

Sa ikalimampung anibersaryo 

Mabuhay ang Partido 

Sa proletaryong pamumuno 
NING 

Tayo’y muling magwawasto Se Re SAYS 


Ibayong lakas ang matatamo 
Kamtin natin hanggang sa wakas 
Na ang sosyalismo ay matupad 


Mabuhay ang Partido 

Sa ikalimampung anibersaryo 
Mabuhay ang Partido 

Sa proletaryong pamumuno 


101 


Proletaryong 
Landas 


ng Armas-Southern Tagalog 


Pasakalye: A-D-A 2x Fm-E-D 2x 


ADA 

'Niluwal ng kasaysayan 

ADA 

Tunggalian at pag-ibig sa bayan 
Fm ED 

At ang adhika'y pandayin ang diwa 
Fm ED 

At lakas sa pakikibaka 

ADA 

Taglay ang ningning at liwanag 
ADA 

Gabay at matibay na kalasag 
Fm ED 

Binubuklod sa iisang prinsipy 
Fm ED 

Ang aping uri para magkaisa 


ys 


102 


Koro: 

ADA 

Dinadakila't pinagpupugayan 
ADAD 

Iniibig ng sambayanan 

AD 

Gintong karit at maso 

Fm ED 

Gabay sa proletaryong landas 
ADA 

Nilubos ng mayamang karanasan 
ADA 

Sa imperyalismo't estado'y lumalaban 
Fm ED 

‘Di malulupig ng unos at bagyo 
Fm E D 

Bigkis ng mamamayan at hukbo 
ADA 

Limampung taon ng pagsulong 
ADA 

Yakapin ang lahat ng hamon 
FmED 

Itaas ang antas ng pakikidigma 
Fm E D 

Atin ang tagumpay at laya! 


(Ulitin ang Koro ng dalawang beses) 
Fm E D 


Gabay sa proletaryong landas 


Extro: ADADADA 


Ginintuang Taon 


ng North Central Mindanao Region 


Intro: 
Capo 3rd fret G (or Bb)- D- C- D 


D 
Dahil makatuwiran 
C G 
pinanday nating kilusan 
C G Em 
Umugat,/ lumago/ at/ namukadkad 
A D 
sa piling ng masang api. 
G D 
Natuto sa kasaysayan 
C G 
Dalawang linyang tunggalian 
C G Em 
Sa sinag ng proletaryong gabay 
A D 
Nakamit ang gintong tagumpay. 
G(A) DŒ) 
(#) Nagniningning ang pagsulong 
C(D) G(A) 
sa limampung taon 
G(A)  D(F) 
Nagniningning gabay ng Partido 


C(D) D(E) G(A) 
sa ginintuang taon. 


YS 


103 


G D 
Dahil kapayapaan 
C G 
ang layon ng digmang bayan 
C G Em 
Di mapipigilang 
A D 
Pumula buong kapuluan 
G D 
Sa pandaigdigang hamon 
C G 
buong lakas na tumugon 
C G Em 
pagwawasto ay ibayong lakas 
A D 
pagkakaisa ay pagsulong 
(balik sa #) 
F C 
Sa proletaryong pamumuno 
F D 
magliliyab ang libong sulo 
E 
sa bagong yugto 
(balik sa # 2x) 
DEA 
sa ginintuang taon 
DE F-G-A 
sa ginintuang taon. 


Tomloy 


ni Servando Magbanua 


The battlefield is silent now 

Save for the windblown trees 

And the flowing river and yet 

Not long ago this morning did they 
Also wait in pregnant silence 

For this vengeance long unquenched 


In the hearts of thirteen Red warriors. 


born out of agony in their toils 
angered by the treason of the few 
steeled by the love and sacrifices 
of a people longing to be free. . . 
Thus did trees and river witness 


Not so unlike the lyrics of song 
The silence ripped wide open 
In a fraction of forever 

By gunfire and grenades 

Then battlecries of victory 

By the thirteen Red warriors 
Standing over the fallen enemy! 


A threshold has been crossed 
In another day of struggle. 

So shall it always be. Like this. 
Courage and wisdom together 
From victory to victory 

Till that sweet day of freedom! 


Oktubre 2, 1978 


Tomloy is a stream in the town of Tapaz, Capiz that flows into the Pan-ay river. 


ys 


Tomloy 


Tahimik na ang pinaglabanan 

Liban sa sagitsit ng hangin sa mga dahon 

at lagaslas ng ilog, pero 

Hindi pa nagtagal kaninang umaga nang 
nag-abang ang buntis na katahimikan 

para sa paghihiganting itong matagal nang 
nasa puso ng labintatlong Pulang mandirigma. 


iniluwal ng pagtitiis nila sa pagod 

ginalit ng pagtataksil ng iilan 

pinanday ng pagmamahal at mga sakripisyo 
ng bayang naglulunggating lumaya... 

Kaya naging saksi ang mga puno at ilog 


Di malayo sa mga titik ng himig 
marahas na pinunit ang katahimikan 

sa isang iglap 

ng sigaw ng punglo at granada 

Na sinundan ng mga hiyaw ng tagumpay 
ng labintatlong Pulang mandirigma 

Na nakatindig sa nabuwal na kaaway! 


Natawid ang isang hangganan 
Sa isa na namang araw ng pakikibaka. 
Ganoon na parati. Tulad nito. 


Pagsanib ng tapang at talino — 

Ang Tomloy ay isang sapa sa 
bayan ng Tapaz, Capiz na 
Hanggang sa matamis na araw ng kalayaan! dumadaloy sa Ilog ng Pan-ay. 


Suson-susong mga tagumpay 


105 


ys 
Sanaysay: 


Ang Makabuluhang Papel ng 
Gawaing Propaganda at Kultura 
sa Rebolusyonaryong Pakikibaka 
ng Armas-Timog Katagalugan 


ahalagang rebolusyonaryong tungkulin ang pagsusulong ng gawain sa 

larangan ng propaganda at kultura bilang bahagi ng kabuuang pagsisikap na 
isulong ang digmang bayan.... Mahalaga rin ito sa pagmumulat, pag-oorganisa at 
pagpapakilos sa malawak na hanay ng mamamayan sa landas ng rebolusyon. 


Naging makabuluhang bahagi ng paglulubos ng mga tagumpay ng Ikalawang 
Dakilang Kilusang Pagwawasto ang pagsusulong ng gawaing propaganda at kultura 
sa rehiyon. Pinakamasisigla ang mga taong 1996 hanggang 2005. Naging 
malaganap at masaklaw ang gawaing propaganda at kultura sa rehiyon---mula sa 
mga nakasulat na propaganda, mga rebolusyonaryong awitin hanggang sa mga 
pelikula at ang paggamit ng iba't ibang daluyan: brodkas, pelikula at tanghalan. 


Regular na inilathala ang Kalatas, ang rebolusyonaryong pahayagang masa sa 
rehiyon. Ito ang naging daluyan ng mga pagsusuri, panawagan at paninindigan ng 
Partido sa mainit na usaping kinakaharap ng mamamayan ng Timog Katagalugan. 
Taun-taon ding inilalabas ang Dagitab, ang rebolusyonaryong lathalaing 
pampanitikan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan 
(Armas-TK). Naglalaman ito ng mga likhang tula, sanaysay, maikling kwento, 


106 


ys 


awit at mga dibuho ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, mga 
kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at ng pambansa- 
demokratikong kilusan. 


Sa mga panahon ding ito inilabas ang dalawang album ng mga rebolusyonaryong 
awitin, ang "Dakilang Hamon" at "Alab ng Digmang Bayan." Inilabas sa 
pakikipagtulungan sa katabing rehiyon ang "Martsa kan Bicolandia." Breyktru din 
ang pag-ere ng Radyo Pakikibaka, ang rebolusyonaryong himpilang 
panghimpapawid sa rehiyon na pinangunahan ni Kasamang Gregorio “Ka Roger” 
Rosal. Magiliw itong inantabayanan ng mamamayan sa 100.7 FM tuwing Linggo. 


Sa larangan naman ng multimedia, iniluwal ng mas masiglang kilusang masa sa 
kalunsuran ang magkakasunod na mga bidyo ng mga pakikibakang bayan tulad ng 
Oust Erap at Red Saga. Ipinakita naman ang marahas na kamay ng rehimeng US- 
Arroyo at ng mersenaryong militar sa "Alingawngaw ng mga Punglo." Binigyang 
mukha ang buhay at pakikibaka ng mga dakilang martir sa mga bidyong Armando 
Teng, Eden at Eddie. Naglabas din ng instructional video ng Maikling Kurso sa 
Lipunan at Rebolusyong Pilipino na mabisang paraan sa pagtuturo ng paksa at 
nakapaglunsad ng mga palihan sa malikhaing pagsulat at pagguhit, gayundin ang 
paglikha ng shadow play at bidyo hindi lang sa kalunsuran kundi maging sa loob 
ng mga sonang gerilya. 


Naging mainit sa mata ng kaaway ang ipinamalas na pagsulong ng 
rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon. Bunsod nito, inilagay ang TK sa pambansang 
prayoridad ng mga Oplan na ipinatupad ng mga nagdaang rehimen. Ang mga 
rebolusyonaryo sa kalunsuran ang sumapo sa lupit at pasistang teror sa anyo ng 
mga ekstrahudisyal na pagpaslang at pagdukot sa mga lider at aktibista ng kilusang 
masa. Binuhusan din ng libu-libong mersenaryong tropa ang mga larangang gerilya 
sa kanayunan at mga komunidad ng mga magsasaka. 


Ang pasistang atake ng kaaway ay nagdulot ng dislokasyon sa makinarya sa 


107 


ys 


propaganda at kultura sa rehiyon. Sa gitna ng pagganap ng mga kasama sa 
pangrehiyong istap sa propaganda at kultura, tatlo sa mga haligi nito ay napaslang 
sa labanan. Aktibo silang nakibaka kasama ng mga Pulang mandirigma ng BHB at 
mamamayan sa kanayunan. Ibinunga nito ang pansamantalang pagkatigil ng 
regular na paglalabas ng Kalatas at Dagitab, at ng mga nasimulang proyekto sa 
pagpapalaganap ng mga rebolusyonaryong awitin at likhang sining. Gayunman, 
ipinamalas ng mga rebolusyonaryo at progresibo ang pambihirang tibay sa 
pakikipagpukpukan sa pasistang kaaway. Tuluy-tuloy na pinagsumikapan ng mga 
rebolusyonaryong pwersa ang pagpapasikad ng mga gawain sa propaganda at 
kultura. Ang malikhaing pugwang ay pinunan ng iba't ibang anyo ng propaganda 
na nakadikit sa mga kampanyang masa. 


Sa pamumuno ng panrehiyong sentro ng Partido, itinulak ang pagsisistematisa at 
muling pagpapasigla ng gawaing propaganda at kultura sa rehiyon. Bunsod nito, 
muling umingay ang pamamahayag sa publiko ng mga rebolusyonaryong 
organisasyon tulad ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) at 
mga kaalyadong organisasyon nito tulad ng Makabayang Kilusan ng Bagong 
Kababaihan (MAKIBAKA), Kabataang Makabayan (KM), Pambansang 
Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), Revolutionary Council of Trade Unions 
(RCTU), Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS-TK) at Christians for 
National Liberation (CNL-ST). Sumabay din ang pamamahayag ng mga 
tagapagsalita ng mga lokal na kumand ng Bagong Hukbong Bayan na nagtatanghal 
sa mga tagumpay ng armadong pakikibaka sa kanayunan. 


Muling sumigla ang paglulunsad ng mga palihan hanggang sa loob ng mga sonang 
gerilya. Taong 2013 ay matagumpay na nakapaglunsad ng pagsasanay sa paggawa 
ng bidyo at pagguhit na dinaluhan ng mga Pulang mandirigma mula sa iba't ibang 
subregional military area. 


Bahagi rin ng araw-araw na pampulitikang gawain sa mga larangan ang 
paglulunsad ng balitaan na tinaguriang Radyo Pakikibaka. Sa pangunguna ng 


108 


ys 


Seksyon sa Pulitika ng BHB, araw-araw na nangangalap ng maiinit na balita sa 
ekonomya, pulitika, militar, ibayong dagat, lokal at iba pa na nilalapatan ng 
kaukulang mga pagsusuri. Ang programa ay tipong live broadcasting kung saan 
may anchors na nagbabasa ng balita, reporter na tinaguriang Ronda Gerilya at ang 
Tinig ng Rebolusyon (TNR) kung saan pinaiilalim ang pagsusuri sa mga tampok na 
balita at kaganapan na siyang magsusuma sa balitaan. Ang TNR ay pagpupugay 
din sa kauna-unahang brodkaster ng Radyo Pakikibaka na si Ka Roger. 


Sa karamihan ng mga larangang gerilya sa rehiyon, inilulunsad mula Lunes 
hanggang Biyernes ang regular na edisyon ng Radyo Pakikibaka. Ang araw ng 
Sabado ay nakalaan sa ispesyal na edisyon na kinatatampukan ng pagsusuma sa 
mga balita sa nakalipas na linggo o di kaya ang pagtalakay sa mga nilalaman ng 
Ang Bayan, Kalatas at ng rebolusyonaryong pahayagang pangmasa sa lokal. 
Espesyal na programa naman ang mga rebolusyonaryong awitin, tula at dula ang 
itinatanghal tuwing Linggo. Maliban pa rito, regular na inilulunsad ang mga 
kapihan at mga pangkulturang programa sa tuwing may mga espesyal na okasyon. 


Ang masiglang gawain sa rebolusyonaryong propaganda at kultura ay 
nakahihikayat sa pagsigla ng progresibo at makabayang kultura sa hayag na 
kilusang masa. Masigla rin ang iba’t ibang tipo ng mga aktibidad tulad ng art 
exhibits, factsheet na nagtatampok sa mga isyu ng kahirapan, pambubusabos, 
paglabag sa karapatang pantao at kawalan ng serbisyo. Sa pamamagitan ng mga ito, 
nagkakaroon ng daluyan ang malikhaing sining ng iba’t ibang mga artista at 
naigigiya ang kanilang obra sa paglalarawan ng tunay na buhay at pakikibaka ng 
masa. Inilulunsad ng kilusang masa ang mga regular na photo exhibit na 
tinagurigang LIGALIG. Ang FACTSHEET art exhibit naman ay mga obrang hango 
sa mga factsheets ng mga human rights violations na isinasagawa taun-taon tuwing 
Disyembre 10. Maging ang mga bilanggong pulitikal ay nakapagbahagi ng 
kanilang mga likha sa OBRA MULA SA KARSEL. Inilunsad ang mga nasabing 
exhibit sa mga pormal na galleries sa mga mall, sa mga eskwelahan at simbahan at 
maging sa lansangan kasabay ng mga pampulitikang pagkilos ng mamamayan. 


109 


ys 


Ipinakita ng mga larawan at mga likhang sining ang kalunus-lunos na kalagayan ng 
mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at iba pang aping sektor ng 
lipunang Pilipino. Itinampok din ang paggamit ng wheatpaste art na nagpakita ng 
mga imahe ng armadong pakikibaka sa mga pader sa kalunsuran. Katuwang ng 
mga ito ang regular na mga mobile propaganda teams (MPT) at propaganda- 
agitation and organizing teams (PAOT) na sumusuyod sa mga komunidad. 


Masigla ring inilunsad sa mga kalunsuran at kabayanan ng rehiyon at maging sa 
Kamaynilaan ang mga raling iglap ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa 
tuwing anibersaryo ng Partido, Hukbo at NDFP, at ang mga martsa-parangal para 
sa mga martir ng rebolusyon. Hayagang ipinaparada ng mga mamamayan sa 
malikhaing paraan ang mga bandila ng Partido, BHB, NDFP at ng mga 
rebolusyonaryong organisasyong masang kanilang kinakatawan, at mga istrimer o 
mural na nananawagan ng pagsapi sa hukbong bayan at ibayo pang pagpapaigting 
sa digmang bayan. Isa nang tradisyon ang paglulunsad ng mga hayagang parangal at 
pagpupugay sa mga martir at bayani ng rebolusyon. 


Para sa mga rehiyong kanugnog ng Kamaynilaan tulad ng Timog Katagalugan, may 
mahalagang lugar ang pakikipagpukpukan sa labanan sa pulitika at ekonomya para 
yanigin ang kaaway sa kanyang sentro habang nagpapalakas pa lamang ang 
armadong pwersa sa kanayunan. Isang papalaking hamon sa mga rebolusyonaryo 
ang higit pang pagpapasigla ng gawaing propaganda at kultura, at pagpapaunlad ng 
iba't ibang mga tipo nito para makapag-ambag sa pagsusulong ng armadong 
rebolusyon sa kabuuan. Sa huli, tunay na masusukat lamang ang epektibidad ng 
gawaing propaganda at kultura sa pagdaluyong ng bilang ng masang namulat, 
naorganisa, napasapi sa Partido, napasampa sa hukbong bayan at napakilos sa 
landas ng rebolusyon. Yg 


Agosto 2016 


110 


ys 


Panayam kay Ka Roger 


(Si Gregorio "Ka Roger" Rosal, dating tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas, 
ang isa sa pinakakilalang tinig at mukha ng rebolusyonaryong kilusan. Tubong 
Batangas, nagsilbi rin siyang tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan sa Timog 
Katagalugan. Pumanaw siya noong Hunyo 22, 2011 sa edad na 64.) 


PRWC: Ka Roger, bakit maling ituring na "terorista" ang PKP at NPA? 


KR: Unang una, ang pakahulugan ng "terorismo" ay pamiminsala sa mamamayan 
sa layuning manira, mamilit at maghasik ng takot. Ang Partido Komunista at 
rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas ay may Bagong Hukbong Bayan (BHB o 
NPA) na isang rebolusyonaryong hukbo ng mamamayan. Itinayo ito para tapatan at 
wasakin ang reaksyunaryong Armed Forces of the Philippines at Philippine 
National Police na mga instrumento ng naghaharing uri para supilin ang 
rebolusyonaryong kilusan at mga taumbayang hindi mapasunod sa mga 
ipinagpipilitan ng mga reaksyunaryo. 


Ang Bagong Hukbong Bayan ay tatlong dekada nang nasubok ng mamamayan 
bilang isang rebolusyonaryong organisasyon, bilang sarili nilang hukbo at kasa- 
kasama nila sa kanilang araw-araw na pakikibaka hindi lang sa aspetong militar, 
kundi pati sa pakikibakang pangkabuhayan, sa pagpapataas ng kakayahan sa 
edukasyon, literasiya at kultura, sa pagpapaunlad sa iba pang larangan, at sa 
sariling paggugubyerno. Mahigpit na ipinagbabawal dito ang makapinsala ng kahit 
kaunti sa mamamayang siyang pinaglilingkuran nito. Kaya, hindi pwedeng maging 
terorista ang BHB, laluna ang PKP na mahigpit na namumuno at gumagabay dito. 


Ang NDFP, ang alyansa ng mga pambansa-demokratikong organisasyong 
kinapapalooban ng PKP at BHB, ay kusang-loob na nagpahayag doon sa 
Switzerland, nagrehistro ng kanyang paghamon na tatalima ang rebolusyonaryong 
kilusan sa Geneva Conventions at lahat ng internasyunal na makataong batas ng 
United Nations. Hinahamon ng PKP-NDFP-BHB ang GRP na gumalang sa mga 


111 


ys 


internasyunal na makataong batas na ito. 


Napakaliwanag na ang talagang terorista sa Pilipinas ay ang GRP, ang rehimeng 
Macapagal-Arroyo. Ang pinaiiral nito ay terorismo ng estado sapagkat sila ang 
walang habas na namiminsala sa mamamayan, pumapatay sa mga sibilyan, na ang 
tanging pagkakasala ay ang pagsuporta sa Bagong Hukbong Bayan o pagprotesta 
para sa kanilang mga lehitimong kahilingan. Kung titingnan lang ang mga 
ginagawa nila ngayon sa Mindoro, halimbawa, walang dudang ang AFP ang siyang 
naghahasik ng walang pakundangang terorismo sa mamamayan. 


At sa pandaigdigang saklaw naman, ang tunay at pinakamalaking terorista ay ang 
US. Milyun-milyon na ang pinatay ng US sa kanyang mga baliw na digmaan—sa 
pagbagsak ng atomic bomb sa Nagasaki at Hiroshima, sa ilang taong pag-embargo 
ng mga pagkain, gamot at iba pang saligang pangangailangan sa Iraq, sa 
pinakahuling pananalakay sa Afghanistan. Ano pa't sa Pilipinas, mahigit 400,000 
mamamayan ang tuwirang pinatay ng hukbo ng US noong Filipino-American War. 
Umaabot sa mahigit isang milyon kung isasama pa ang mga pinatay sa gutom at 
sakit dahil sa kanilang mga pagsosona at blokeyo sa pagkain. 


PRWC: Ano ang epekto ng sinasabing pag-ipit sa mga ari-arian nina Ka Joma sa 
rebolusyonaryong kilusan? Totoo bang nauubusan na ito ng pondo dahil sa 
pagkakategoryang "terorista" kay Ka Joma at sa NPA? 


KR: Nagsisimula ang kaaway—ang reaksyunaryong gobyerno at militar nito—sa 
maling-maling paniniwala na ang pangunahing inaasahan o ikinabubuhay ng 
rebolusyonaryong kilusan ay ang tulong mula sa labas ng bansa. Iyan naman ay 
matagal na nating pinabulaanan. Sa totoo lang, isa sa magandang katangian ng 
rebolusyong Pilipino sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas ay ang 
kapasyahan at kakayahang umasa sa sarili. Hindi ito pangunahing nakasandig sa 
anumang tulong mula sa labas ng bansa. Ang katangiang ito ay hinahangaan ng 
mga kapwa rebolusyonaryo sa ibayong dagat. 


112 


ys 


Pangunahing umaasa ang rebolusyonaryong kilusan sa mga rekursong 
pangkabuhayan at pampinansya sa loob ng bansa—mga kontribusyon ng masang 
manggagawa at magsasaka, tulong ng mga alyado, rebolusyonaryong buwis at 
sariling produksyon. Hindi sinasabing hindi natin kailangan ang tulong mula sa 
labas. Ang anumang tulong mula sa labas—maging materyal, pulitikal o moral 
—ay ganap na ipinagpapasalamat, ikinatutuwa at tinatanggap. Ngunit bilang 
karagdagan at hindi sandigan. 


Ilusyon lang ng gubyerno na naapektuhan nang malaki ang kilusan sa pag- freeze 
ng umanong mga deposito nito sa bangko. Wala namang deposito ang Partido, NDF 
o BHB sa ibayong dagat. Wala ring pera sa bangko si Ka Joma sa The Netherlands 
kundi ang regular na inihuhulog doon ng gubyernong Dutch para sa pagkain, gamot 
at upa sa tirahan niya roon bilang political refugee. 


Kaya baliw ang layunin ng kaaway na i-freeze ang umanong mga deposito sa 
bangko ni Ka Joma at ng rebolusyonaryong kilusan. Bigo ang pag-asa nilang sa 
gayo'y mapipilay ang rebolusyonaryong kilusan at mapamamanikluhod sa ibinibitin 
nilang usapang pangkapayapaan. 


PRWC: Kung ikaw ang tatanungin, Ka Roger, ano na ang naabot ng Oplan 
Gordian Knot ng AFP? Sa iyong tingin, may bago nga bang mga hakbanging 
ipinatutupad ang gubyerno kaugnay ng deklarasyon nito ng todo-todong digma 
laban sa terorismo? 


KR: Iyang Oplan Gordian Knot ay bagong katawagan lang ni [dating AFP Chief] 
Gen. Benjamin Defensor sa kampanyang kontra-rebolusyonaryo ng gubyerno 
--yung Campaign Plan Bantay Bayan Laya. Umano'y mababaklas na nila sa wakas 
yung buhol ng rebolusyon na hindi nila magawa-gawa sa loob ng mahabang 
panahon. Sa paghahambog ni Gen. Defensor, daan-daan na raw mula sa BHB ang 
sumusurender. Ito namang punong papet ng US na si GMA ay napaniwala ng mga 
militar na totoo ito, pati sa mga hungkag na ulat nila tungkol sa daan-daang 


113 


ys 


engkwentro na pawang nasa inisyatiba raw ng AFP at pagkumpiska ng marami raw 
kalawanging baril ng BHB. Ang biro ko nga, e baka diyan sa Gordian Knot sila 
magkabuhul-buhol. 


Wala namang pagkakaiba ito sa esensya sa Oplan Makabayan noong panahon ni 
Erap at ginawang Campaign Plan Balangai noong unang taon ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo. Ang kaunting pagkakaiba lamang ay ang mas masahol at 
walang-habas na paggamit ng psywar sa mas malaking bahagi ng kanilang kontra- 
rebolusyonaryong kampanya---mga balitang hindi totoo, mga gawa-gawang 
paninirang-puri sa rebolusyonaryong kilusan, katulad na lang ng pagbabansag na 
"terorista" sa BHB at kay Ka Joma Sison. Anu't anupaman, lahat ng kanilang mga 
kasinungalingan at paninira ay hindi nagiging epektibo sapagkat ang mamamayan, 
laluna sa kanayunan, na matagal nang nakasama ng BHB, ay hindi na maniniwala 
diyan. Alam nilang ang BHB ay isang rebolusyonaryong hukbong talagang 
naririyan para lubos na maglingkod sa mamamayan, nakikibaka para sa kapakanan 
ng mamamayan. Sila ay lumalahok diyan at ibinibigay nila ang kanilang 
pinakamahuhusay na mga anak para maging mandirigma ng Bagong Hukbong 
Bayan. 


Meron pa palang isang bago, dati na rin tulad ng nasa pangalan ngunit sinimulang 
muling sariwain noon pang Campaign Balangai—yung oryentasyon nilang back- 
to-basics. Itong ipinagmamalaki ni Gen. Dionisio Santiago ay yung ginagawa 
nilang walang habas na pamamaslang sa mga sibilyan—ang pinakabrutal na 
paraan ng panunupil ng militar sa mamamayan gaya ng nasaksihan noong panahon 
ng batas-militar sa ilalim ni Marcos. Pinakamatindi ang ginawa nila sa Mindoro. 


Impluwensyado ito ng back-to-basics doctrine ng US Army na pinagkaabalahan 
nila simula nang matalo ang US sa Vietnam, pero ngayon ay mas sinisinop nila. 
Gawa ito ng desperasyon ng AFP dahil hindi nila mapigil-pigil ang paglago ng 
BHB at paglawak ng rebolusyonaryong kilusan. 


114 


ys 


Binabalingan nila ang baseng masa ng BHB sa layuning mawalan ng lalanguyang 
tubig ang isda. Meron silang baliw na paniniwala na kapag pinapatay at tinatakot 
ang mga sibilyan ay iiwas na ang mga itong sumuporta sa rebolusyon. Sa mga 
engkwentro ay pinipilit nilang idamay ang mga may-ari ng bahay. O di kaya'y 
dinudukot nila ang mga sibilyan at pinalilitaw na ang mga ito ay napatay, naipit sa 
labanan ng dalawang panig. Pinakamasahol pa ang ginagawa sa mga aktibista, mga 
maslider ng mga organisasyong aktibo sa pakikibaka sa kanilang interes, 
halimbawa sa karapatang tao, kilusang paggawa, paglalantad ng katiwalian ng 
gubyerno---mga beterano ng pagpapatalsik kay Erap at pagluluklok kay GMA 
--yun at hindi pa ang BHB ang kanilang pangunahing mga tinatarget. 


Sa Mindoro lamang ay di bababa sa 30 mga aktibista at maslider ang kanilang 
pinatay sa loob ng dalawang taon nilang pananalakay. At palaging biktima diyan 
yung KARAPATAN, yung Bayan Muna, sa Mindoro yung Kalipunan ng mga 
Mamamayang Mindorefio. Pinapatay ang mga maslider ng mga katutubong 
Mangyan. Yung iba nga'y pinagpuputol pa ang katawan. Sa kabila ng palpak na 
palpak na pagdedeklara ni Col. Palparan ng Mindoro na 90% cleared na ito ng 
BHB, patuloy na tinatarget pa rin nila ang mamamayan, laluna mga maslider. 
Katwiran nilang ang mga ito raw ang bumubuo ng lambat-suporta ng BHB. 


Ang mga ito raw ay base o mga myembro rin ng BHB. Kinakailangan daw tuyuin 
ang dagat na nilalanguyan ng mga isda. Kaya 'yun ang kanilang pinagtutuunan ng 
pansin. 'Yan ang higit na pinatindi sa panahon ni GMA. Kaya mapapansin nating 
higit na naging biktima ng all-out war ang mga sibilyan. Ang all-out-war ay gera 
talaga ng gubyerno laban sa mga sibilyan, kahit kanino pa ito idineklara. Pero 
nagkakamali ang reaksyunaryong gubyerno at AFP. Sa halip na mawalan ay lalo 
pang mabilis na umaani ng suporta ng mamamayan ang BHB, dahil dumarami sa 
mamamayang nakikibaka nang hayag at ligal ay napipilitan o naoobliga na ring 
mamundok, sumama sa NPA at humawak ng sandata. yg 


(Inilathala sa Philippine Revolution Web Central o PRWC noong 2005.) 


115 


yes 


WELGA! 


(Pakikibaka ng mga Manggagawa) 


ni Ka Goryo 


along taon na akong 

drayber ng bus sa Pascual 
Liners, Inc. nang pumutok 
ang welga noong Pebrero 18, 
1995. Lumaban kami dahil 
sa isyu ng mababang 
porsyento, illegal deduction 
para sa piyansa fund at 


police fund na kinukuha sa 


į 


mga empleyado. Kung \ N 
kumpleto ang byahe sa al 
isang araw, mahigit P100 
ang kinakaltas, halos P200 l 


nga, dagdag pa kung may 


hha 
NG RN 
Ap A RT i lal 
j ) 


namamatay. Pati tax na 
kinakaltas, hindi bumabalik sa 
manggagawa kung sobra. Ang 
masakit pa rito, ‘pag ikaw ay 
namatay, kahit gaano katagal ang 

serbisyo mo sa Pascual, babayaran ka lang nila ng 

P2,500. Two-five lang ang kapalit ng buhay mo. Meron daw ibinibigay na malaking 
halaga na sinasabi ng Pascual na kwarenta mil o trenta’y singko mil, pero “yon ay 
nanggaling sa kaltas sa mga empleyado. Kada empleyadong lumalabas araw-araw ay 
kinakaltasan para sa iba’t ibang pondo. Tapos, ‘pag may namatay, kakaltasan kami ng 
tig-iisang daan kada empleyado. Kaya “yong natitira, hawak pa rin ng Pascual. Grabe 


116 


ys 


ang pagsasamantala rito. 


Pasvil Pascual Liner, Inc. Worker’s Union ang pangalan ng unyon namin. Pasvil 
dahil ang may-ari nito ay ang pamilyang Pascual at ang pinsang buo nilang 
Villegas. Kahit noong humiwalay na si Villegas at itinayo ang sariling linya na 
Vilfran, nanatili ang pangalang Pasvil. 


Umaabot ng 300 yunit ang Pasvil na may limang grupo batay sa limang 
magkakapatid na Pascual—grupo uno, grupo dos, ganoon. Malaki ‘yan. Pati “yong 
dating mga bus na nanggaling sa PNR ay binili, inayos lang nila, pinagkukuha ang 
mga chassis, niremodel, ginawang box-type ang iba o hinabaan. Pero dati, ang 
Pascual, nagsimula sa trak ng bato na nilagyan ng upuan. 


Ang manggagawa noong panahong iyon, mahigit anim na raan, dahil sa isang bus, 
dalawa nang dalawa, drayber at konduktor. Idagdag pa ang inspektor, dispatcher, 
mekaniko, oil man, gasoline boy. Pero ang inspektor, at dispatcher, sa management 
“yan, mahirap na akayin sa unyon. 


Tumatanggap ng sampung porsyento ang drayber at pitong porsyento ang 
konduktor kung ang dinadala ay ang IH, International Harvester, yong may nguso. 
“Pag ang nahawakan mo ay ‘yong HINO, na flat-nosed na back-engine, ibibigay 
ang walong porsyento sa drayber at anim na porsyento sa konduktor. Mas mataas sa 
TH dahil bihira “yong drayber na naglalabas nito. Unang-una, maikli na, lumang- 
lumang modelo pa. Lusot ang preno niyan. Sa loob ng isang linggo, posibleng isang 
beses na lulusot ang preno niyan habang bumibyahe ka. 


Noong Disyembre 23, bago magwelga, pinatawag kami, imbitado ang lahat, may 
salu-salo. Nandoon pa si Tito Sotto. May mga upuan, may pa-raffle at mga palaro. 
Tapos, nagsalita “yong matandang Pascual, dahil daw sa aming sipag ay kumita 
nang malaki ang kumpanya, kaya pepremyuhan niya kami. Akala namin kung 
anong premyo na. Sabi niya, “Ibibili ko kayo ng bagong bus, aircon, ibyahe niyo 


117 


ys 


uli.” Sa isang bagsak lang, dumating ang tatlong daang bus na aircon. Nagdagdag 
uli siya ng tao, umabot mahigit 700 ang empleyado. 


Sa pagbyahe, ‘pag lumabas ka ng alas-kwatro ng madaling araw, gagarahe ka ng 
alas-onse ng gabi. Labing-siyam na oras ‘yon, kain at ihi lang ang pahinga mo. 
Noong panahong ‘yon, dahil hindi pa masyadong matrapik, ang Baclaran- 
Novaliches, minsan nakakalimang balik-balik. Sa ikalimang balik, halos ikaw na 
lang ang last trip noon. Dahil malakas pa noon, wala pang masyadong kalaban ang 
Pascual, ang napoporsyento ng drayber ay umaabot ng sanlibo isang araw. Pero 
hindi naman isang araw iyan kung kukwentahin. Napakahaba, e. Halos dalawang 
araw na “yon sa oras na ginugol mo. Pumapatak lang ng tig-limang daan ang kinita 
mo. Akala ng iba, mataas ang sahod. Pero kung matibay ang katawan mo, makaka- 
straight ka kahit apat na araw sa isang linggo, “yon lang ang pwede. Pero sabihin 
mong wala kang relyebo, aba'y hindi ka tatagal, maaga kang mamamayapa sa 
puyat. Noon, kabataan ko pa, kalakasan ng pagbyahe, naiistret ko ang limang araw, 
Sabado at Linggo lang nagpapahinga. 


“Yong matandang Pascual, maayos naman magsalita, pero ang mga anak grabe, 
nanunutok ng baril. Nang mamatay na ang matanda, tuwing gabi nandoon silang 
lahat sa upisina, nag-iinuman, kumakain ng masasarap na pagkain. Kung may 
ipaabot kang problema, imbes tulungan, patatalsikin. “Pag pinatalsik ka na, hindi 
mo makukuha ang parte ng pondo na kinaltas sa “yo. Tinatakot ka pa. 


Bandang 1994, nag-uumpisa na ang gapangan diyan, para maitayo ang unyon, at 
binibigyan ng pag-aaral. Ang mga nag-organisa dito ay nanggaling sa piyer, kung 
saan matatag ang mga unyon nila. Sa Pasvil, may nakatayong unyon, pero sa 
kumpanya. Ang presidente, empleyado rin nila sa loob. Kaya noong nag-lapse ang 
company union, saka binanatan noong 1995 ng welga dahil paso na “yong unyon 
nila, e kailangang na salisihan na. 


Pinaboto kami, kung sino raw ang panig sa unyon ng kumpanya, parang 


118 


ys 


referendum daw. Na-straight ang voting pabor sa amin. Pero itinago ang ballot box, 
ipinasok sa upisina, magtanghalian daw muna. Paglabas, talo na kami, sa kabila ng 
matinding pagtutol ng mga manggagawa. Walanghiya talaga ang Pascual, dahil sero 
talaga sila. At doon din natin nakita na ang NLRC ay hindi naman talaga 
pumapanig sa mga manggagawa; nabaliktad ‘yong pinanalo ng mga manggagawa. 
Ang ginawa kasi, “yong para sa manggagawa na boto, inilagay sa Pascual at sero sa 
manggagawa. Ganyan talaga ang NLRC. Kaya ipinutok ang welga para iprotesta 
ito. 


Pagputok ng welga, madaling araw pa lang, mahigit dalawang daan na kaming 
nakabarikada sa garahe para huwag matibag ang harang. Alas-kwatro, pagbukas ng 
gate, pinangunahan ng ilang drayber ang paglalabas ng bus, pero hindi inilabas sa 
kalsada, kundi iniharang doon sa gate at kinuha ang susi. Pagkatapos, pinlat ang 
gulong para hindi na makabyahe. Ibinalandra namin ang 70-80 bus sa haba ng 
kalsada, mula Uniwide hanggang PLDT. Talagang lahat ng dumaraan ay 
napapalingon. Natigil ang kita ng Pascual na umaabot ng netong 1.5 milyon bawat 
araw. 


Pagkaraan ng labinlimang araw, nagbaba ang NLRC ng Return to Work Order. 
Temporary Restraining Order. Temporary—habang hindi nalulutas ang usapin, 
huwag ka munang magwelga. Pahahabain lang naman nila, at talagang pinahaba 
nga. E hindi nga pupwede ang ganito. 


Dumating ang dalawang siksbay na kumbinasyon ng pulis at army, kaya nila 
nabuksan ang gate. Nagpaputok pa ng baril ang may-ari. Bagamat matibay ang 
harang, nabuwag. Nagkapukpukan talaga. Ang tatapang din naman ng mga 
welgista. Tinulungan din kami ng PISTON. Hindi naman kaya ng pulis Novaliches 
lang. Kung hindi pa nila dinalhan ng dalawang siksbay, hindi talaga nila kayang 
buwagin. 


Itinuloy namin ang piket. Minsan dinadalhan kami ng goons. Tinindigan namin. 


119 


ys 


Bagamat nabuksan ang gate, ipinagpatuloy namin ang piketlayn sa gilid ng gate. 
Nag-hire sila ng mga eskirol. Ganyan naman lagi ang pakana ng estado. 


Tapos sinasabi nila na bawal magwelga sa vital industries. Grabe na nga ang 
pagsasamantala sa mga manggagawa, tapos may pa vital-vital pa. Basta hindi kami 
aalis dito sa piketlayn. Itinayo uli namin. Naobliga pa akong pumunta sa San Jose 
del Monte para manghingi ng kawayan doon sa kawayanan. Binigyan kami ng may 
50-70 piraso na pinagputul-putol na namin doon at isinakay sa dyip. Itinayo namin 
ang piketlayn, mahaba, parang tren sa gilid ng bakod ng Pasvil. Tapos, nagtayo rin 
ang pulis ng outpost sa dulo ng piketlayn namin, kaya parang pati pulis kasama sa 
piketlayn. 


Sa dami namin, isa’t kalahating sakong bigas, isang saing lang. Isang kawa rin ang 
gulay. Araw-araw, may pag-aaral, may kwarto talaga para sa ED kung saan nag- 
aaral ng PAMA (Panimulang Araling Pangmanggagawa). Sabado-Linggo, 
nagtatalakay ng LRP. Ang mga anak ng mga kasama naroon din, kada Sabado nag- 
aaral sila ng SND. Pana-panahong tinatalakay ang editoryal ng AB, natsit.... Doon 
na rin nagpupulong ang sangay. Tumatanggap din ng mga magtatayo pa lang ng 
unyon, binibigyan sila ng lugar para makapag-usap. 


Tapos, pumasok sa ligal na usapin sa NLRC. Patagalan na ito. Noong una, kakaunti 
ang nakakabyahe sa bus. Pero noong tumagal, ang mga hindi napuno ng pag-aaral, 
nagbalik sa trabaho. Pero kaunti lang. Sa mahigit 700 empleyado, hindi aabot sa 50 
ang bumalik. “Yong iba, naobligang maghanap ng trabaho sa labas, pero ‘pag may 
mga pag-aaral at pulong ng unyon, dumadalo sila. Meron nang nagwewelgang- 
bahay pero okey lang ‘yon, basta hindi sila mag-eskirol, kasi “pag nagpupulong, 
nandiyan silang lahat, nagbabayad ng butaw. Myembro pa rin sila. 


Ang pumakat talaga sa piketlayn, naging mga pultaym. Sinabi naman ng abugado 


na “tatagal ng dekada itong kaso sa ligal, maghanap na muna kayo ng ibang 
trabaho”. Naobliga nga “yong iba, kaya kumonti na ang tao sa piketlayn. Dahil sa 


120 


ys 


hirap ng buhay, may umuwi na sa probinsya nila, may naghanap na ng ibang 
trabaho. 


Tumagal talaga ang piket. Nagsimula noong 1995, natapos noong 2012. Naging 
buhay na eskwelahan ito ng mga manggagawa. Kagaya ko, ano bang alam ko 
diyan? Noong una, wala naman akong interes sumama diyan. Pumirma lang naman 
ako noong nagkaroon ng pagpapapirma sa mga empleyado. Pero noong pumutok 
na, naging interesado ako sa mga pag-aaral na ginawa. Sabi ko, hindi ako pwedeng 
maiwan. Kailangang matuto rin ako kung paano ako magpopropaganda, paano ako 
magbibigay ng pag-aaral kung sakali akong obligahin. Simple-simple lang naman 
ito, “ika ko. Ano ba naman “yong mga buhay na karanasan, inabot na natin ang 
lahat n'yan. Matindi nga “pag tayong manggagawa ang nagbibigay niyan. Kahit 
TPMU (Tunay, Palaban, Makabayang Unyonismo) pa lang, gusto nang magwelga. 
TPMU pa lang, nag-aalab na ang damdamin ng mga manggagawa, e. Lalo kung 
naka-MK ‘yon. Nasa tao talaga kung gusto mong matuto, pero kung hindi ka 
desidido, wala. Kahit magpabalik-balik ka pa diyan ng pag-aaral. 


Dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-aaral, naintindihan naming kailangang sumama 
ang mga manggagawa sa iba't ibang pagkilos. Lumahok ang unyon sa People 
Power noong 2001, umarkila ng tatlong dyip papuntang Mendiola. Hinarang nga 
sila ng mga pro-Erap sa may Monumento, pero sumigaw muna sila ng “Erap pa 
rin”, kaya nakalusot, binigyan pa ng pagkain ng mga pro-Erap. 


Nakakapaglunsad din kami ng sarili naming mga rali sa NLRC at DOLE. 
Nakapagsanay kami ng sariling mga ispiker sa mga simposyum. Hanggang 2004, 
umaabot ng 60 hanggang 200 ang sumasama sa mga multisektoral na rali, pati 
SONA. 


Sumasama na sa piketlayn pati ang mga pamilya namin. Nakapagtayo pa kami ng 


grupong pangkultura, ang Sining Pasada. Isa sa mga naging aktibista nito, na anak 
ng welgista, ay sumapi sa hukbo at martir na ngayon, namaty sa isang labanan sa 


121 


ys 


kanayunan. 


Bago pumutok ang welga, iilan pa lang ang mga kasapi ng Partido. Pero noong 
pumutok na ang welga, sunud-sunod na ang napasampa sa Partido. Kasi tuluy-tuloy 
ang pakikibaka, kaya tuluy-tuloy na rin ang rekrutment. Isa na nga ako riyan. Doon 
ako namulat at pagsama ko, tuluy-tuloy na. Noong nakaisang taon na ang welga, 
nakasumpa na ako sa Partido. Noon ding bumilis ang rekrutment, sumama na ako 
sa probinsya. 


“Yong iba, nagpunta na sa kanayunan at tumangan sa armadong pakikibaka. Kaya 
parang kakaunti ang nakikita sa piketlayn, mga trenta na lang. Kasi “yong iba dyan, 
nagsi-CB, “yong iba kung anu-anong trabaho sa piketlayn. “Yong iba naman ay 
naging organisador, kumilos sa iba’t ibang lugar. Tinayuan nila ng organisasyon 
ang buong komunidad sa palibot ng welga, lumaganap din. Pagkatapos ng trabaho 
nila sa ibang lugar, bumabalik diyan. 


Para makatagal, nagpapalakad kami ng CB boys, ‘yong umaakyat ng bus na may 
dalang collection box, nanghihingi ng tulong. Pero dapat inilalatag mo ‘yong usapin 
ng welga, inilalatag mo rin ‘yung usapin ng mga pambansang isyu—pagtaas ng 
langis, pagtaas ng bilihin, kasi sasakupin mong lahat talaga ‘pag nagpapaliwanag 
ka sa mga pasahero. Deregulasyon, pribatisasyon, liberalisasyon, 
denasyunalisasyon, pati Herrera Law, dala-dala rin yon, dapat maintindihan ng mga 
manggagawa, ilalatag mo sa mga pasahero. Nakakawing din naman ‘yon, e. Hindi 
“yong usapin lang ng Pascual ang inililinaw mo. Kaya tumagal ang welga. Marami 
talagang nagbibigay. May mga IGP din kami, nag-aalaga ng baboy, at nagtayo ng 
karinderya. 


Hindi na ako kuntento sa pagsama-sama sa rali, kailangan sa pinakamataas na 
antas na ng pakikibaka. Kanya-kanya na kaming batch ng pagpunta sa kanayunan, 
para maranasan ang iba’t ibang klase ng gawain. Kapag nakatapos ka na ng mga 
anim na buwan, balik ka na sa piketlayn. Pero ang iba hindi na talaga bumalik. Ang 


122 


ys 


iba naman, pagbalik sa piketlayn, ilang panahon lang, pumanhik na rin uli. 
Maraming kasama ang hindi na kuntento sa rali-rali. Tayo na sa probinsya, mag- 
armado na tayo. 


Ang pamilya ng mga nagwelga, nahirapan talaga dahil sa tagal ng pakikibaka. Ang 
ibang mga asawa, naglalabada. Sa tulong ng ibang mga kapatid, kung may 
nahihiram na puhunan, nagtitinda-tinda. “Yong iba nga nangangalakal ng basura. 


Kung may kaunting natitira sa CB, sa mga solicitations, at IGP, binigyan ang 
pamilya. Kung pupunta ka sa kanayunan, tinutugan ng organisasyon kahit ang 
pambayad man lang ng bahay, sila na ang nakakaalam kung paano na didiskarte. 
Ang asawa ko nga, naranasan din yan, e. Nangangalakal 

habang wala ako. Kasi ang nasasagot lang ng organisasyon ay ‘yong bayad sa 
bahay, e “yong kakainin mo araw-araw, saan mo kukunin “yon? Hindi pa naman 
ganoon kalakas ang organisasyon, hindi naman kayang sagutan lahat. Ang 
nakukuha sa CB itinatabi bilang strike fund, pero iba-iba ang pondo doon. “Pag 
dumating ng hapon ang mga nag-CB, hinahati-hati “yan. Ibinibigay ang 20% sa 
kanila, sa nag-CB. Ang natitira, binubukod-bukod “ya. May mga kahon na 
pinaglalagyan “yan. May para sa pagkain ng mga nagwewelga, may para sa mga 
pamilya nila, may para sa gagastusin kung sasama sa rali, may itinatabi rin para sa 
mga gastos ng pumupunta sa kanayunan. Nagpapalitaw din talaga ng para sa 
kanayunan mula sa iba, kasi kulang naman ang parteng galing sa CB. Lalapit ka sa 
ibang mga kasama at alyado para sa pamasahe mo, “yong pambili mo ng mga damit 
pang-CS, bakpak, botas, kung anu-ano pa. Malaki ang suporta galing sa piyer kasi 
organisado doon. 


Binasura ng DOLE ang kaso, at nang iapela ito, lalo pang tumagal. Lumiit na ang 
piketlayn, umikli na nga pati “yong kubol naming parang tren. Noong binuhay muli 
ang kaso kag nadesisyunang dapat bayaran ang mga manggagawa na nasa 
piketlayn, may sheriff na para kumuha ng sasakyan, wala nang makuhang sasakyan 
dahil walang nagbyahe. Binenta nang binenta ng Pascual ang mga ari-arian. Ininda 


123 


ys 


rin niya ang welga. Pero lumiit na ang piketlayn, mula sa dating 500, sa huli’y iilan- 
ilan na lang ang tao. Pati ang presidente ng unyon ay namatay na sa sakit. 


Nang matapos ang welga, ang nabayaran ay kwarenta’y tres lang, sa kabila ng 200 
‘yong naka-file. Minaniobra na lang ng NLRC. ‘Yong mga gumawa ng statement 
lang ang isinama. “Yon mga indi gumawa ng statement at nakarekord lang ang 
pangalan, hindi nakasali. Walanghiya. Ang laki ng natipid ng kumpanya. Binarat 
nang binarat ang negosasyon. Nag-alok na lang ang may-ari ng halagang P12 libo 
para sa mga nagtrabaho ng tatlong taon pababa at P60 libo para sa mga matagal na. 
Hindi na rin inilaban pa kasi napakatagal na nga. Kaya ‘yong 43 na nabigyan, 
ginawa pang bumbay. Sa haba ng labanan, huhulug-hulugan lang sila. Tseke “yon 
na nakalagay kung kailan pwedeng makuha. Ganoon kalupit ang Pascual. 


Buti pa nga sila, may nakuha. Kasi sa ibang kaso na ganyan, sa papel na lang 
nananalo. Heto ang desisyon, babayaran ka, pero sarado na ang kumpanya o kaya 
ibinenta na sa iba. Manalo ka man kahit tumatakbo pa ang kumpanya, pahirapan 
pa ‘yon. Kasi ang mangyayari, kukuha ka pa ng sheriff saka babatak ngayon. 
Babatak ka pa ng equipment, saka pa lang “yon pepresyuhan ng arbiter, ibibenta pa 
“yon, saka ka lang makakuha ng pera. Kung magkalagayan, kukunin nila ulit “yong 
yunit at sasabihing huhulugan ka na lang. E kung bago mabayaran, sarado na “yong 
kumpanya, o kaya'y ibinenta na sa iba, sinong sisingilin mo? New management na. 
Tapos ka. Hawak mo na lang, papel. Ganoon kagulang ang kapitalista. 


Kahit hindi ako nakakuha, basta nakakuha sila, masaya na ako. Binalatuhan din 
nila kaming mga indi nakakuha, mga tig P1,500, okey na rin. Higit pa sa pera ang 
nakuha ko sa laban na “yon, napataas ang kamulatan ko ang nagtuluy-tuloy sa 
pagkilos. Ang malaking aral kasing nakuha ko sa karanasan kong “yon, na ang 
NLRC ay nakikipagkutsabahan sa kapitalista. Hindi talaga sila para sa 
manggagawa. Kaya hindi ka makakaasa ng ganap na tagumpay kung dadaanin mo 
sa ligal. At makakakuha lang talaga kung kasama ang ibang mamamayan sa 
pakikibaka. Kaya nga tama “yong ginawa ng maraming kasamang namulat sa welga 


124 


YS 


doon na naging pultaymer na at kumilos sa iba't ibang lugar. Kinukwenta nga 
namin, ang mga nag-armado sa amin, mga isang platun. Ang naging organisador sa 
lunsod, mahigit isang platun din. Hanggang ngayon mahuhusay na kasama pa sila. 
Ikaw ba naman ang araw-araw na laman ng kalsada, tatalas ka rin. Sa mga 
welgistang nagpultaym, wala pa kahit isa ang nasawi. 


Sa patuloy na pagsulong ng rebolusyon, patuloy na lalakas at lalawak ang kilusang 
masa, at patuloy na darami ang makulay na mga kwento tungkol dito. Matapang na 
ibinagsak ng kilusang masa ang dalawang pangulo, ibabagsak o paaalisin ang 
marami pang iba. At sa higit na pagsulong ng buong pambansa-demokratikong 
rebolusyon ay tuluyang nang maibabagsak ang buong mapang-aping sistema. yas 


Pebrero 2015 


LRP — Lipunan at Rebolusyong Pilipino 

CB — collection box 

IGP — income-generating project, o proyekto para magpalitaw ng pinansya 
nangangalakal — pagkalkal sa mga basurahan para kunin ang mga plastic, karton at iba 


pang maibebenta sa mga junkshop 


125 


ys 


Tiyo Carding 


ni Kalayaan Esguera 


Nagpadala og mensahe 

si Tiyo Carding 

Ang tiyo nato nga dili tiyo 
May mensaheng gipaabot 
Nagsuksuk og .45 


Kulang daw iyang bahin 3 
sa humay nga giani. ásc a i. < eA W 
Pag-ingon ko nga gidumog ang tanom ““ “ wA indpas PRES 
we Mee es TEN 
PR . 


Sa peste ug ilaga, 

Gihatagan tag semana aron mag-alsa-balutan 
Dugay na daw gani ang semana 

Kay wala man tay mga gipanag-iyahan 

O, husto siya. Wala tay gipanag-iya bisag unsa 
Ang yutang dugay na natong gitikad dili atoa 
Ang kabaw nga gialimahan dili atoa 

Hasta ang humay ug mais dili sab atoa. 

Wala kitay gipanag-iya gawas sa kusog 

Nga naglatay sa atong kaugatan 

Ug kining sundang nga gitakin 

ug dugay nang gibaid niining malungtarong pag-alsa. 


(Mula sa Sulong ng NDF-Mindanao, Enero 2013) 


126 


yes 


Tiyo Carding 


Nagpahatid ng mensahe 

Si Tiyo Carding 

Ang tiyo nating di naman tiyo 

May mensaheng ipinaabot 

Nakasukbit ng .45 

Kulang daw ang kanyang parte 

sa palay na inani. 

Nang sinabi kong tanim ay inatake 

Ng peste at daga, 

Binigyan tayo ng ‘sang linggo para mag-alsa-balutan 
Matagal na nga raw ang linggo 

Dahil wala naman tayong pagmamay-ari 

Oo, tama siya. Wala tayong pagmamay-ari kahit ano. 
Ang lupang matagal na nating binubungkal ay hindi sa atin 
Ang kalabaw na inaalagaan ay hindi sa atin 

Maging ang palay at mais ay hindi rin atin. 

Wala tayong pagmamay-ari maliban sa lakas 

Na dumadaloy sa ating mga ugat 

At itong sukbit na itak 


na laon nang hinasa nitong matagalang digma. 


Marso 2014 
(Salin ng orihinal na Bisaya) 


127 


ys 


Banta ng Wakas 


ni Isagani dela Guerra 


Bayan, tayo ay magbanta, ang wakas ay ipapasya 
Daang mat’ wid, malubak, di ba't ilusyo’y tapos na? 
Kay nipis na nga ang hiblang pagitan ng galit, gutom 
Nagngingitngit na ang pwersa ng kamaong ikinuyom 


Tayong pinagnanakawan, tayo ngayo’y magbanta 

Sa baboy-ramong kawatan t’yaking di’yan makawala 
Silang nagpakatihaya sa kama’y milyong salapi 
Habang sa aspaltong banig, nahandusay ang binigti 


Tayong pinagtutubuan, tayo ngayo'y magbanta 

Sa makinang pumipiga, pawis lamang ang sa dukha 
Na sikmura'y humahapdi, at leeg ay sakal-sakal 

Ng mga presyo't singilin ng mga d'yos ng kapital 


Tayong kinakamkaman ng lupang nililinang 
Magbanta sa asenderong reporma ay kahungkagan 
Silang sa yama'y garapal, sakaha'y pinagharian 
Ang tumatangan ng karit, nagbabakwit, pinapaslang 


Tayong isinasantabi sa hagupit ng delubyo 
Panagutin ang inutil, kampon nya'y pawang palalo 


Silang pinagmasdan lamang, nabangkay sa guho't burak 


Dinarambong pati tulong, pag-asa ang sinasadlak 


Tayong pinagtataksilan, tayo ngayo'y magbanta 


128 


ys 


Sa agilang mandaragit, lupai’y ginagahasa 
Lagim ang inihahasik nitong sandatahang tuta 
Utos ng salamangkero’y susundin nang walang awa 


Bayan ngayo’y nagbabanta, ang sukdula’y dumating na 
Hindi na hihintayin pang kusang mapatid ang hibla 
Ang kamaong nakakuyom sa sakit, pait at galit 
Ngayon ay nagpupumiglas, patungo sa pulang langit 
Kaya bayang nagbabanta, sa hibik ay magkaisa! 
Papulahin ang lansangan, padagundungin ang martsa 
Pag-alabin ang larangan sa aklasa’t digmang bayan 


Itong dilawang rehimen, ganap na nating wakakasan! 


Pebrero 2015 


129 


yes 


Nabarbara ngem Tikag ti Armas 
Iggem Tayo Ita 


ni Ka Jemma 


NANGLEMMES DAGITI BAGYO, AGNGAYNGAYANGAY NI TIKAG 
Saan laeng met nga init ti mapan na iyab-ablat 

Ikuykuyog na ni bisin, saksakloten na ni saem 

Anian a latigo daytoy a manglunlunag ti nakem. 


Agrengrengngat ti dagdaga, agang-angrag ti mulmula 
Nakadasar met ti awan iti piman a kusina 
Ay, awan met ti makaot, naibusen ti makaod 


Kidkidan daytoy a krisis ti kakaysuna a paryok. 


Paidam ni apo ulep ti namnama nga agtudo 
Timot dagiti appo ti biag ken dagdaga tayo 
No saan tay' agulimek, saan latta met agarbis 
No ikawes tay' ni buteng, karkaro da nga agsuitik. 


Sumapsapliten ni rigat, umir-iroten ti bekkel 
Ti galot a suminsinit, ni estado't mangtengtengngel 
Rikna a makidangadang, di kad' kaniami a sumkad? 
Maymaysa laeng ti dalan—agturturong iti gubat. 


Nabarbara ngem ti tikag, armas iggem tayo ita 
Naturtured ngem allawig, manglemlemmes panagsagaba 
Iti sango ti kiraos, iti ima daytoy gawat 


Dumalluyon ti umili, rumukrukkuas ditoy tanap! 


yes 


Mas Mainit kaysa Tagtuyot ang Hawak 
natin Ngayong Armas 


Nanlunod ang mga bagyo at parating na'ng tagtuyot 

Hindi lamang kanyang init ang kanyang idinudulot 
Kasama niya ang kagutuman, kalong-kalong niya'y pighati 
Ano bang latigo itong tumutunaw sa damdamin. 


Bumibitak ang mga lupa, nanunuyot ang pananim 
Nakahain nama'y wala sa kaawa-awa nang kusina 
Ay, wala nang madukot, naubos na ang masandok makukutkot 


Lilimasin nitong krisis ang kaisa-isang kawali. 


Ipinagkakait ni panginoong ulap ang pag-asa ng ulan 
Ipinagdadamot ng mga panginoon ang ating lupa't kabuhayan 
Kung hindi tayo iimik, hindi pa rin naman aambon 

Kung isusuot ang takot, lalo silang makapandarambong. 


Humahagupit na ang kahirapan, papahigpit na ang pananakal 
Tanikalang pumapaso, estado ang siyang tumatangan 
Kamalayang makibaka, sa ami'y hindi ba mag-aalab? 


Iisa lamang ang daan—tumutungo sa digmaan. 
Mas mainit kaysa tagtuyot, hawak natin ngayong armas 
Mas matapang kaysa buhawi, lulunod sa paghihirap 


Sa harap ng sikmurang kumakalam, sa kamay nitong kagutuman 
Dadaluyong ang mamamayan, bumabalikwas sa kaparangan. 


(Salin ng orihinal na Iloco ng tulang "Nabarbara ngem Tikag ti Armas Iggem Tayo Ita") 


131 


yes 


Pag-aaral sa Oras: 
Mga Lumang Tula 
Tungkol sa Bago 


ni Kerima Lorena Tariman 


hindi mawawala ang araw sa tayong nakikipagtitigan sa 
ating panulaan mata ng unos. 


dahil ito ang isang bagay na 
walang mukha, walang 
L pangalan, ngunit kaaway ng 


nawawala sa lipunan. 
karimlan at kawalang- 


katiyakan. 


ipinaghele tayo ng kimi 


at pinasuso ng katahimikan. 
tayo’y mga bastardo ng 
lansangan. 
tayo’y ningas sa mahinang 
puso, 
tayo’y liyab ng libong sulo. 
tayo'y mga andap lamang. 
Bahagi at kaganapan ng 
naglalagablab na araw ng 
kasarinlan. 


kinukutyang tagapagmana ng 
mayamang kasaysayan, 
kinukutyang kakampi ng 
sinisinong sambayanan 


132 


lupbópg SjiDg DY lu 


esreyesybeg 


ys 


Limampung Taon 


ni Ka Reese 


Ang ginintuang taon 

Ay panahon ng pagbabangon 
Pagbabalik-tanaw sa nakaraan 

Bilang armas at gabay na tangan 

Sa pag-igpaw at pagsulong ng kilusan 


Limampung taon 

At patuloy na dumadaluyong 

Ang himagsikang makasaysayan 

Sa simula pa lamang 

Inihayag na ng putok ng digmang bayan 
Ang paglaganap ng makauring pakikibaka 
Sa buong kapuluan 


Limang dekada na ang pinagdaanan 

At di pa rin natitinag ang paglaban 

Pumaroo’t parito na ang ilang rehimen 

Ngunit kanilang ipinagmamayabang na paggapi 
Atin pa ring binibigo hanggang sa kasalukuyan 
Sa pagdatal ng ikalimampu, kasama 


134 


yes 


Muli nating sariwain ang kasaysayan 

Mga kasamang nagbuwis alang-alang sa bayan 
Ay ating gunitain 

Bigyang pugay ang mga nanatili’t nagpunyagi 
Bagama’t pinahina na sila ng panahon 

Ating itaguyod at paunlarin 

Mga ipinundar na simulai't gawain 


Sa ikalimampung taon 

Magpaalingawngaw tayo't magpadagundong 
Mula sa Hilaga hanggang sa Katimugan 

At saan mang sulok ng kapuluan 

Ngayon higit kailanma'y 

Di dapat panghinaan 

Mga gabay mahigpit na panghawakan 
Sumulong, magpaunlad 


Magkaisa sa panawagan 
Itaas ang antas ng digmang bayan! 


135 


ys 


Singkwenta 


ni Ka Espat 
BHB-Ifugao 


Sa ikalimampu 

Tayo'y magdiriwang ng pasasalamat 
Sa dakilang proletaryong kilusan 

Sa pagbibigay ng liwanag sa gabing 
Mapanglaw ng karukhaan at kasalatan 


Sa ikalimampu 

Tayo'y magdiriwang sa gitna ng mga 
Kahirapan na tila unos na bumibigwas 
Sa ating hanay, ang sinag ng ginintuang 
Maso at karit ang syang tanging armas 


Sa ikalimampu 

Magdiriwang tayo ng higit na pagkakaisa 
Mula sa hiwa-hiwalay na ideya at praktika 
Sa pagbagtas sa masalimuot na batas 

Ng pakikidigma. 


Sa ikalimampu 

Magdiriwang tayo ng may 
Pagpupugay sa limang dekada 
Ng mga dakilang aral sa mga 
Kabiguan at tagumpay 


136 


ys 


Sa ikalimampu 

Tayo'y magdiriwang upang salubungin 

Ng may panibagong proletaryong sigla 

At pag-asa ang limampung ginintuang taon 
Ng Partido Komunista! 


BOLUSYON SA KITAIKHAN 


allel ciate 
engi Mg alll 
PU TU M, 


wipe” 


“WG Wo. 
a ie 


Ai, Wh 


il omc 


iN eT, 


137 


yes 


Kwentong bayan: 


Patay na si Sebio 


mula sa Baringkuas (Cagayan Valley) 


oong dekada 1950, isang maliit na bayan ang Baggao na pinalibutan ng 

malawak na kagubatan. Pangangahoy ang unang ikinabubuhay ng ilang 
mamamayan na nakatira sa bayang ito na sikat dahil makapal ang primera klaseng 
narra, na pinapangalanan ng mga konsesyunaryo ng logging bilang “Ginto ng 
Baggao.” 


138 


ys 


Noong nahawanan na ng mga konsesyunaryo ang kagubatan, ginawang pasto 
(rantso) ang halos buong Baggao ng ilang pamilya tulad ng mga Palliagao, Tapulao 
at Ramirez ang pinakababa, Quintos sa gitna at Dumayag sa ilaya. Sa mga 
pamilyang ito, Palliagao ang pinakamakapangyarihan dahil meyor noon si Wilfredo 
“Peding” Palliagao. 


Sa lawak ng pasto ng mga panginoong maylupang ito, parang sapa na lamang na 
pinag-iinuman ng kanilang mga baka ang ilog Pared. 


Mula sa Baryo San Carlos ng bayan ng Gattaran, saklaw ng pasto ng noo’y si 
Victor Quintos (isang despotikong panginoong maylupa na pinarusahan ng BHB) 
ang mga baryo ng Barsat, San Antonio, Nangalinan, Taytay, Bitag Grande, Bitag 
Pequeno ng Baggao at hanggang sa baryo ng Magogod sa bayan ng Amulung. 
Saklaw naman ng pasto ng Palliagao ang mga bukirin ng Pena Weste (Gattaran), 
binabaybay pababa sa sapa ng Callaoan hanggang makalabas sa mga baryo ng 
Bagunot, Carupian, Bunugan at Taguing tumawid sa mga baryo ng Masical at 
Adaoag, hanggang Manalo at Monte Alegre ng Amulung. Maliban dito malawak 
din ang pastohan ni Palliagao sa Ilayang Baggao. 


Sa panahong ito, inumpisahan na rin ng gubyerno ang programang homestead. 
Dumating sa Baggao ang mga magsasakang setler upang maghanap ng lupang 
masasaka. Nagkaingin ang karamihan sa kanila sa gilid ng mga pastohan ng mga 
mayayaman. Sinamantala ng mga pamilyang ito upang higit pang palawakin ang 
kanilang lupain sa pamamagitan ng maruming paraan. 


Tumigil ang mga magsasaka sa pagtatanim ng tradisyunal na palay dahil niloko sila 
ng pamilyang Palliagao na magtanim ng tabako. Saka sila’y pinautang na may 


mataas na interes. 


Noong nabaon sa utang ang mga masa, inagaw na ng mga Palliagao ang kanilang 
mga lupa. At kung minsan sinasadyang pakawalan ang kanilang mga baka at 


139 


ys 


kalabaw sa pasto upang kainin ang mga tanim ng mga magsasaka, at saka nila 
ibuntong sigaw, “At sa amin pa ang mga kaingin sa palibot ng aming pastohan!” 
Kinilala ng reaksyunaryong gubyerno ang pang-aagaw ni Palliagao at iba pang 
panginoong maylupa sa pamamagitan ng Cadastral Survey ng 1957 at ang bogus na 
repormang agraryo ng rehimeng Marcos noong 1972. Pinatituluhan ng mga 
makapangyarihan at mayayaman ang mga lupaing pinagpaguran at siyang 
ikinabubuhay ng mga magsasaka. Sinisingil din nila ng upa sa lupa ang mga 
magsasaka. 


Ang anak ni Peding Palliagao na si Nenita ay nakapag-asawa ng taga-Pamplona na 
si Dr. Caculitan. Niyaya ni Dr. Caculitan ang kanyang kapatid na pumunta sa 
Baggao upang makaiwas sa kanyang mga kaaway sa kanilang lugar. Siya ang 
pinakapusakal at berdugo sa magkakapatid. Siya si Sebio. 


Naging dagdag na armas ng mga Palliagao si Sebio upang lalong 
mapagsamantalahan ang mga magsasaka. Siya ang ginawang lider ng armadong 
grupong tagasingil ng upa ng mga magsasaka. 


Matinding hirap at pasakit ang sinapit ng mga magsasaka kay Sebio. 

Di pa nakontento sa upa sa lupa, nakikihati pa kahit sa mga pinuputol na buho, 
kahoy na panggatong, nabingwit na isda at kahit susong napulot. 

Suntok at kulata ang ipinapatikim niya sa sinumang masasalubong niya sa daan, 
lalo na kung may daladalang bagay na pwedeng hatiin. 


Lagi niyang pinaghihinalaan ang mga magsasaka na nagpapalusot ng mga 
produkto, kaya araw-araw na pinababantayan ni Sebio ang Sapang Callaoan sa mga 
tauhan niyang armado. 


Sawimpalad ang babaeng nakursunadahan ni Sebio dahil gagahasain niya ito 


anuman ang pagkatao niya, dalaga man o may asawa, saan man niya matatagpuan, 
nagluluto man sa loob ng bahay o naglalaba sa sapa. 


140 


ys 


Takbo at tago ang mga tao sa tuwing makakarining sila ng tunog at yabag ng 
kabayo. Narito na naman ang demonyong si Sebio! Takot at galit ang bumabayo sa 
dibdib nila. 


Matagal na panahon na tinitiis ng mga magsasaka ang galit nila kay Sebio. Gusto 
man nilang ipaghiganti ang kanilang kalagayan pero wala silang magagawa dahil 
hawak ni Sebio ang baril. Hawak ng buong pamilya ang kapangyarihan sa buong 
Baggao. 


Lisanin man nila ang binubungkal nilang lupa sa paligid ng pasto, wala naman din 
silang malilipatan dahil pasto na lahat ang bawat lugar, at panay na pinaghaharian 
ng iba’t ibang demonyong panginoong maylupa tulad ni Sebio. 


Ito ang kalagayan ng Baggao nang dinatnan ng unang yunit ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB). Taong 1976 noon. Noong una takot pa ang mga tao sa mga kasama. 
Sa tagal na walang armadong nakakasalamuha sila maliban lamang kay Sebio at 
ang kanyang pangkat, di nila inaasahan na mayroon pa lang armadong pwersa na 
nagtataguyod ng kabutihan para sa mahihirap. Unti-unting lumapit ang mga 
magsasaka sa BHB. Niyakap nila ang panawagan ng mga kasama na “lupa para sa 
mga nagbubungkal”. Nabuo ang binhi ng pagkakaisa ng mga magsasaka, 
kababaihan at kabataan sa mga baryo. Naipatupad nila ang pagsimula ng 
rebolusyong agraryo sa pamamagitan ng taktikang "pitik bulag” o kaya'y 
“submarino”. 


Kinabahan si Sebio at iba pang panginoong maylupa sa nababalitaan nilang 
armadong gumagala sa mga baryo at kabundukan na dating pinaghahari-harian 
nila. Namumulto sila sa alingasngas na “hukbo ng mahihirap.” 


Nakipagkutsaba sila sa kaaway. Sumasama sila sa mga operasyon ng 51st PC 


(Philippine Constabulary). Binuksan ang mga kamarin sa pastohan nila para sa 
mga pasistang sundalo. Pinalala ang panggigipit nila sa mga magsasaka. 


141 


Nakita ng mga 
magsasaka na hindi 
talaga 
mapagsasalubong ang 
interes ng magsasaka at 
ng may-ari ng lupa. 
Hindi makakamit ng 
mga magsasaka ang 
makatarungang buhay 
sa pamamagitan 
lamang ng maliliit na 
hakbang. Kailangan 
ang marahas na 
pagbangon laban sa 
mga mapagsamantala 
at mapang-api sa 
kanila. Kailangang 
lubusang alisin ang 
mga tinik sa kanilang 
mga paa-si Sebio 
Caculitan-upang 
makahakbang sila nang 
malalaki. Kailangan 


yes 


ang marahas na pagbangon laban sa nagsasamantala at nang-aapi sa kanila. 


Matagal nang kumukulo ang galit ng mga magsasaka kay Sebio. Wala nang 


makapipigil sa paghihiganti nila. Di tulad noon, kaya na nilang tapatan ang lakas ni 


Sebio. Dahil mayroon na silang gabay at armas—ang Partido (PKP) at BHB. 


Taon 1978, binuo ng Partido, Hukbo at mga magsasaka ang Hukumang Bayan 


upang litisin si Sebio. Napatunayan ang malaking kasalanan ni Sebio sa mga 


magsasaka. Ibinaba ang parusang kamatayan sa kanya. Agad na umaksyon ang mga 


142 


ys 


kasama at masa para ipatupad ang rebolusyonaryong hustisya. 


Sa araw na ipinatupad ang pamamarusa, hinintay nila ang pagdating ng panginoong 
maylupa. Noon pa lamang nila hinintay ang yabag ng kabayo ng kaaway nilang si 
Sebio. Totoong nakakabayo si Sebio na dumating sa Sityo Cusipay, Barangay 
Bunugan. Maniningil na naman ng upa. 


Hoy! sigaw sa maraming nakadungaw sa mga bintana sa kanilang mga bahay. 
Nahalata niyang may dalawang lalaking lumalapit sa kanya. 
“Bakit anong kailangan ninyo?” Pasigaw na tanong sa kanila. 


Isang putok ang sagot sa kanya. Patay na nahulog sa kanyang kabayo ang berdugong 
si Sebio. 


Kumalat tulad ng apoy sa tuyong kakugunan ang “Patay na si Sebio”. Anong takot 
ng mga panginoong maylupa sa Baggao sa nangyari kay Sebio. Anong takot nila sa 
masang pinagmamalupitan! Nilisan nila ang kanilang pastohan at ipinamahagi ng 
Partido sa masa ang lupa. Parang piyesta sa kasiyahan ang masa. 


“Noong patay na si Sebio, ipinaghiganti rin namin ang aming pananim na kinain ng 
mga pinakawalan nilang baka at kalabaw. Inulam namin ang mga damuhong baka," 
kwento ng isang matandang babae. Karamihan ay ipinamahagi sa mga 
magsasakang walang hayop. Matapang at nagkakaisang hinarap ng mamamayan 
ang isang malaking kaaway sa uri. 


At nakita nila, na sa pamamagitan ng gabay ng Partido at lakas ng Hukbo kayang- 


kaya ng uring anakpawis na yanigin ang lupa, baliktarin ang langit at ihulog si 
Sebio Caculitan sa kanyang kabayo. YS 


143 


Integration with the Masses 


ni Neil Doloricon 


144 


Na 
Vo 
ON 


MI 
| WA Y 
Ng f > i N 


p 
Z 


\\ 


Se X 
) 


| 
AV 


/ TH VI 


Pakikisalamuha sa masa 


ys 


Mag-aram, 
Bag-uhon an Kahimtang! 


Ni Ka Nonem, Pula nga mangaraway ha Norte-Este Samar 


I 

Kasama, kita mag-aram 

An pakigrebolusyon usa nga dako nga pag-aradman 
Pag-adman an aton kalugaringon ngan an kaaway 
Pag-adman liwat kahimtang han aton katilingban 
Pag-adman gihapon an aton kasaysayan 

ngan hingaradtuan 


I 

Inin aton katilingban 

Sadang kunta an amkon nga karikuhan 
Matambok an katunaan ngan katubigan 
Makakagbuhi hiluag nga katawhan 


HI 

Pero kitaon ta aton kabutang 

Inin karikuhan diri ta ginpupulsan 

Kay kita ginhikawan 

Han mga agaron han tuna, kapital ngan poder 
Ha kakurian iginludlod an katawhan 


IV 

Kun lilingion aton kasaysayan 

An karikuhan liwat an nagin hinungdan 
Han pagsakupa ha aton han mga dayuhan 
Iginpasangil an buwa nga kauswagan 


145 


ys 


V 

Tikang hadto hasta pa yana 

An mananakop nag-iba la hin taktika 
Gintukod niya papet nga republika 
Kakunsabo agaron-kumprador burgesya 


VI 

Parag-uma ha tuna ginhikawan 

Trabahador, ha kusog ginpahimulsan 

Petiburgesya naluros an kahimtang 

Nasudnon burgesya kanan imperyalista gintamak-tamakan 


VII 

Sanglit kita ngatanan mag-aram 
Panhuna-huna aton ig-andam 

Hasugon an tama nga dalan 

Lantawon an katalwasan komo hingaradtuan 


VHI 

Usa pa nga punto nga angay tiiran, 

Pag-aram diri la angay magpabilin ha hunahuna 
Siring han kamag-araman, 

“An punto han pag-aram, bag-uhon an kahimtang!” 
Agud bag-uhon an aton kabutangan, 

kita magkaurusa 

Mga trabahador ug parag-uma 

Kaupod an guti ngan nasudnon burgesya 

Kita umapi ha rebolusyon ha panguna 

han Partido Komunista 


146 


ys 


VHI 

Ha pamumuno han Partido Kita magdadaug 

An estratehiko nga linya panmaihaan nga gerra 

Tikang ha kabaryuhan ngadto ha kasyudaran 

Demokratiko nga rebolusyon, an linya ha pulitika ipatuman ta 
Agud matindog an katilingban sosyalista ha unina! 


Mag-aral, Baguhin ang Lipunan! 
(Tulang isinulat ni Kasamang Nonem, Pulang Mandirigma ng Norte-Este Samar) 


I 

Kasama, tayo'y mag-aral 

Ang pagrerebolusyon ay balon ng kaalaman 
Kilalanin ang sarili at ang kaaway 

Alamin ang panlipunang kalagayan, 


ang kasaysayan, at kinabukasan. 


II 

Itong ating lipunan, 

Sobra-sobra sana ang angking yaman 
Sagana sa yaman ang lupa at karagatan 
Makabubuhay ng malawak na mamamayan 


HI 

Pero pansinin ang ating katayuan 

Itong yamang hindi natin maangkin. 
Sapagkat pinagkaitan ng panginoong 
may-lupa, ng kapitalista't at ng estado, 

Sa kahirapan ang sambayana'y nalugmok. 


147 


(fá 


IV 

Kung babaybayin ang ating kasaysayan, 
puno at dulo rin itong ating yaman 
noong sinakop tayo ng mga dayuhan, 
Pangako sa ati'y huwad na kaunlaran. 


V 

Mula noon hanggang ngayon 

Ang mananakop nag-iba lamang ng taktika 

Itinayo ang papet na republika 

Kasabwat ang burgesya-kumprador at panginoong maylupa 


VI 

Mga magsasaka'y pinagkaitan 

Lakas ng manggagawa'y pinagsasamantalahan 
Nilugmok ang petiburgesya 

Pambansang burgesya'y inapak-apakan 

ng imperyalistang dayuhan 


VII 

Kaya't lahat tayo ay dapat mag-aral 
Ihanda ang ating kaisipan 

Tahakin ang tamang landas 

Sa pag-abot sa malayang bukas. 


VIII 

Isa bagay pang dapat tandaan: 

Na ang nalalaman ay di sapat 

kung nananahan lamang ng isipan. 

Isabuhay ang winika ng mga kapwa mag-aaral, 
“Ang punto ng pag-aaral, baguhin ang lipunan!” 
Upang mabago ang ating kalagayan, 


148 


yes 


Tayo ay magkaisa 

Mga manggagawa at magsasaka 

Kasama ang maliliit na pambansang burgesya 

Tayo ay sumanib sa rebolusyong pinangungunahan ng Partido Komunista 


IX 

Sa pamumuno ng Partido, tayo ay magtatagumpay 

Ang estratehikong linya ng pangmatagalang digma 

Mula sa kanayunan tungong kalunsuran 

Demokratikong rebolusyon, linyang pulitika ating ipatupad 


Upang maitayo ang lipunang sosyalista, sa hinaharap! 


(Salin ng orihinal na Waray ng tulang "Mag-aram, Bag-uhon an Kahimtang!") 


149 


ys 


Kadaugan Nagbabangis 
Nasud han Sinirangan 


nina Ka Dama at Ka Amos 
(Halad ha nag-iidad na nga mga rebolusyonaryo kanda Ka Dama ngan Ka Amos) 


22 anyos linabay akon naiplatan 

Ha gin-uban mo nga buhok 

mga gutlo ha agtang 
Nagpahinumdom di maihap 
kakurian nalakbayan 

Karig-on determinasyon nga nabaid 
panahon nagladawan. 


Ha libong han kauripnan 

Gahi han pakigbisog iginsabwag 

Balhas, dugo ngan luha han kablas iginbisisbis 
Nanurok, tinubo nagmarampag 

Dugo han mangaraway nga ginsablig 

Dalan han katalwasan ginlugad 

Panmaihaan nga Gerra sinulong hin waray sugad. 


Nahurma, namunga na bunga han sakripisyo 

Nanaringsing, nananga OM, BHB, NDF, OKP ngan Partido 
Namukadkad ha kabubkiran, nagkanap ha kasyudaran 

Ha hampak han kaaway, mas binaskog waray kapukan. 


Pagliko, pagbirik han mga buko han kasaysayan 


Hilaba nga proseso maisugon ginlapayan 
Ha hangin naalimyon hurak han katalwasan 


150 


ys 


Pagserbi han Katawhan sumpa ngan hinganiban. 


Kamaanyag tan-awon tanom han kabudlay 
Tinubo nga pwersa kusog masarig nga sulay 
Abrasiete nagmamartsa nasulong nakikig-away 
Rumbo pagpukan, templo han USAR, 
naghahadi nga klase, magtiyupi, mag-arigay! 


Makigbisog ayaw kahadlok! 

Yana bug-os nga nasud nagkakanoog 
Nag-aalsa nga katawhan 

nahaganas na nga sulog 

Taktikal Opensiba han BHB 

ha kapupud-an nagbabay-og 

Nasudnon Demokratiko nga Katalwasan 
nagbabagis na ha Sinirangan piho magdadaug! 


Tagumpay na nagbabadya, 
isang Bayan sa Silangan 


(Alay sa mga nakatatandang rebolusyonaryo nila Kasamang Dama at Kasamang Amos) 


22 taong lumipas ang aking nasipat 

sa nagkukulay-pilak na hibla ng iyong buhok 
sa maaalong guhit sa iyong noo 
Nagpapaalala ng di mabilang na mga 
paghihirap na nalagpasan 

Katatagan determinasyon na nahasa 
panahon ang naglarawan. 


151 


ys 


Sa kabila ng pang-aalipin 

Binhi ng pagkikibaka inihasik 

Ito'y umusbong, tumubo, yumabong 
sa dugo, luha, at pawis ng dukha. 


Dugo ng mga Pulang mandirigma idinidilig 
hinahawan ang daan ng paglaya 
Pangmatagalang digmaan 

isinulong nang walang kaparis. 


Nagkahugis at namunga ang sakripisyo 

Yumabong, nagsanga OM, BHB, NDF, OKP at Partido 
Namulaklak sa kabukiran, gumapang sa kalunsuran 
Sa bigwas ng kaaway, hindi natinag, lalong tumitibay. 


Sa liko't sikot sa mga buhol ng kasaysayan 

Mahabang proseso, buong tapang na napangibabawan 
Simoy ng hangin dala ang halimuyak ng Kalayaan 
Pagsisilbi sa sambayanan pangako at sandata. 


Tunghayan ang kariktan tanim ng pagpapagal 
Yumabong na pwersa, sa lakas ng bawat isa magtitiwala 
Abrasiete nagmamartsa, sumusulong, lumalaban 

Tungo sa pagbagsak, Templo ng USAR, 
naghaharing-uri, mapang-api, mapanlinlang! 


Manindigan, huwag matakot! 
Buong bansa ngayon ay namumulat 
Nag-aalsang mamamayan 
Dumadaluyog 

Taktikal na Opensiba ng BHB 


152 


yes 


yumayanig sa kapuluan 
Nasyunal na Demokratikong Kalayaan 


natatanaw na sa Silangan tiyak magtatagumpay! 


(Salin ng orihinal na Waray ng tulang "Kadaugan Nagbabangis Nasud 
han Sinirangan") 


noi 


A Waly ho Wit A Z 
Wag A 


sa 
Maige, á 


T 
i ITA 


153 


ys 


Hingandoy 


mula sa Eastern Visayas 


Kusog kita kasama naghaharing han kabaskog 
Dig-oni katindog usahay maoy-og 

Lugod kun pagtuo prinsipyo han Partido 
Waray an kadam-an pilasi, nagtin-aw pa otro. 


Larog na gad ngani kun aton kulawan 

Tinalikdan nga klase 

nakalit pagbalik 

ha dalikyat napaluya 

Kay hino daw ngani waray mabiktima 
kontradiksyon han klase ha kalugaringon daradara. 


Lugad pa ha dumdum gin-antos nga kasakitan 
Halad balhas dugo kusog kalawasan 

Masakit mahapdos ha balatian 

Bunyog ha pakigbisog, ubay ha kadaugan 
Bugto ha panuyo, kahampang ha pag-aram 
Bakyang ha kasubo, kasaro ha kalipayan 
Dirig ha kadasig, kita binayaan 

Nahasug an pagsimang! 


Hingandoy inabat an napinit mabug-os 
Hin-onoban nga prinsipyo hangkopan niyo otro 
Idlap han kahulop ha iyo naglumos 

magtiyupi, naghahadi madugsang masuntok. 
Ato kita! Ayaw kahadlok! 


154 


ys 


Ay! Maghawot nga tanom han katwhan paglaum 
kanap panaringsing ayaw pagabot, 

Itikwang an pagsayop, pagtul-id ipasulong 
Hadto, yana, ngan ha tidaraon igakot ngan tipigi 
Masa an taghukom, an tinuod nga BAYANI. 


1995 


Pamanhik 


Ang lakas natin kasama nagpapaningas ng paglakas 

Tibay ng tindig minsan ay kakapusin 

Subalit manalig sa prinsipyo ng Partido 

Hindi nagalusan ang karamihan, bagkus ay nalinawan pang muli. 


Latak na lang ito kung ating susuriin 
Mga tinalikura'y 

biglang nais makabalik 

minsan ay nakapanghihina 

Dahil sino ba ang hindi naging biktima 
Mga kontradiksyon sa sarili na dala-dala 


Mga sugat sa alaala pighating pasan 

Alay ay dugo, pawis, lakas ng katawan 
Masakit, mahapdi sa pakiramdam 

Kasama sa pakikipaglaban, katabi sa tagumpay 
Kapatid sa layunin, kaisa sa pagkatuto 
Kadamay sa pagluluksa, kasalo sa kasiyahan 
Katuwang sa pagpapalakas, tayo'y iniwan 
Biglaan ang paglihis! 


155 


ys 


Pamanhik na ang nahati ay mabu-o 
Pinanghahawakan na prinsipyo, muling yakapin 
Agam-agam na sa iyo'y naglunod 

mapang-api, naghahari magiging marahas 


Huwag matakot, tayo'y lumaban! 


Ay! mahalimuyak na tanim ng masang pag-asa 
kumapit, lumago, huwag papalabnot 

Iwaksi ang pagkakamali, isulong ang pagwawasto, 
Noon, ngayon, at sa hinaharap panghawakan at ingatan 
Masa ang hukom, ang tunay na BAYANI. 


(Salin ng orihinal na Waray ng tulang "Hingandoy") 


156 


yes 


Komiks: 


Intoy 


mula sa Eastern Visayas 


LETS GO, Boys 74 

DITO TAYO AT DUDy UR 
x} GIN NATIN 4 0. 
MGA NPA NA sa ng A 


My 


YES SER i 


ox IKAW 


MAY NAKITA 
BANG NPA DITO, í 


ARARANII,. EECHH,.. DN 

OPO ! DYAN PO, SA 

LYPUNTAHAN NINYO... 
YNING 


AK óga | ach | ná = ; 
OKEY Boys. par Boys.” BALIK’ + Tiga s Ey 
basag MALI A HEHE HE 
MREKSYON wariy yoy ATA t 
ka AI " KO SILA 


yes 


Sining 
at Lipunan 


ni Alice Guillermo 


H abang tumatanggi ang sining 
na matali sa isang unibersal 
at tigil na depinisyon at ang 
pinakamasasabi nating depinisyon 
ay na ang sining ay isang 
moda ng pagkilala at 
proseso ng pagbibigay- 
kabuluhan o kahulugan, 
hindi maitatanggi na ang 
sining ay nililikha sa 
ispesipikong kalagayan, sa s7 
partikular na mga lipunan 4 
at yugto ng kasaysayan. 
Gaya ng isinaad ni Janet 
Wolff, nagmumula ito sa isang artistang bahagi ng lipunan na naglulugar ng sarili 
sa iba't ibang pwersang produktibo sa kanyang lipunan. 


Ito rin ang masasabi tungkol sa estetika na pilosopiya ng sining o paghuhuna-huna 
ng tao ukol sa sining. Walang bungkos ng mga prinsipyong estetika na tama para sa 
lahat at panghabampanahon. Iyon ang pinagbatayan ng klasikong Kanluran sining 

na naglatag ng pamantayan ng maganda na iginiit na unibersal, ngunit ikinubli ang 


158 


ys 


maraming magkakaibang kontekstong panlipunan ng sining at gayo’y 
ipinagpapalagay na may hegemonya ang pang-Kanlurang tradisyong pansining 
maging sa mga lipunang di-kanluran na may sarili nilang tradisyon. 


Sa paniniwalang kontekstwalista, gayon, tinatanaw namin ang sining, ito man ay 
biswal, arkitektura, tradisyunal, musika, literatura, teatro, sine, at sayaw, sa kanyang 
kontekstong panlipunan at pangkasaysayan upang magagap ang kanyang buong 
kahulungan. Hinahalaw ng sining ang kanyang materyales, paksa, tema, kagawian, 
mga usapin, paniniwala, ideolohiya, impluwensya at inspirasyon mula sa kanyang 
kapaligirang panlipunan at likas. Ang mga imahe at likha ng sining ay 
kumakatawan, muling lumilikha o muling bumubuo sa kanilang iniikutang 
reyalidad at gayo’y nag-aalok ng iba-ibang paraan para tanawin ang ating mga sarili 
at ang mundo sa ating palibot, at sa ganito’y nagsisilbing daluyan ng pag-unawa 
para lalong makilala at ating sarili at ang daigdig. Taliwas sa kontekstwalistang 
pananaw ay ang pormalistika kung saan ang sining ay tinatanaw na hiwalay at sarili 
nitong entidad o teksto habang hinaharang ang relasyon nito sa tunay na mundo. Sa 
pananaw na pormalistika, tanging ang mga elemento ng teksto at ang relasyon nito 
sa isa t isa ang tinitingnan; hindi sila intuugnay sa tunay na mundo. Ang problema 
sa ganitong paraan ay pinuputol nito ang kahulugan ng sining; sinasarhan nito ang 
paghugot ng buo nitong kahulugan sa hindi pagtanaw sa isang obra sa kanyang 
iniikutang panlipunang kundisyon ng produksyon at ng hindi pagbibigay-halaga sa 
mga pahiwatig, pinatutungkulan, o simbolo dahil ang mga ito'y minamaliit na 
“ekstra-artistiko” at gayo'y labas sa dapat pinaglilimian. Ganap nitong binabasag 
ang relasyon ng obra at ng lumikha na kabilang sa lipunan at kumakatawan, sadya 
man o hindi, ng partikular na panlipunan, pang-uri o panggrupong interes. Sabihin 
pa, ang gayong pagturing sa sining ay hindi nagbibigay ng katuparang ng pagkatao 
dahil hindi ito tumutungo sa lahatang-panig na kaalaman at pag-unawa sa isang 
obra ng sining. 


159 


ys 


Sining at mga relasyong panlipunan 


Sa produksyon at pagtanggap ng sining, kailangang isaalang-alang ang panlipunang 
relasyon ng uri, kasarian, lahi, etnisidad, relihiyon at pampulitikang paniniwala. 
Ang pag-unawa sa sining ay hindi kumpleto kung tatanawin na binabalewala ang 
gayong mga salik. Hindi inosente o walang kinikilingan ang sining kundi 
naglalaman ng mga ideolohiya na may punto de bista at may kakawing na interes. 
Ang elemento ng uri ang nasa ilalim ng sistema ng pagpatron sa sining at umiiral 
sa likas na pang-ideolohiyang nilalaman ng isang gawa at kung papaano iyon 
nakalugar sa mga relasyon sa produksyon sa lipunan. Umaalinsunod ba iyon sa 
interes at hangarin ng malaking mayorya o sa interes na panatilihin ang sarili ng 
mga elitista sa ekonomya? Gayundin, ang pagiging sensitibo sa kasarian ay dapat 


160 


ys 


ilalim sa pag-intindi sa sining sa pagsusuri ng mga imahen at pagdidiskurso. Dito’y 
nagiging mahalaga ang produksyon at pagtanggap ng sining. Ang lipunang 
patriyarkal at itinatakdang papel ng mga kasarian ay matagal nang pumigil sa pag- 
unlad ng sining ng kababaihan. Sa pagtanggap ng sining, ipinagpapalagay na lalaki 
ang kalakhan ng publiko at tagatangkilik, kaya, tulad ng tinukoy ni John Berger, na 
ang mga imahe ng sining ay ipinagsasapantaha na lalaki ang nakatingin, 
pumapabor sa interes at perspektiba ng lalaki, at nagpapanatili ng mababang 
pusisyon ng kababaihan. 


Ang lahi at etnisidad ay mahahalagang salik na dapat isaalang-alang. Bagaman 
mistulang hindi masyadong matingkad ang usapin ng lahi sa lipunang Pilipino, 
pumapasok ito sa anyo ng aktitud sa lahi na ikinintal ng ilang siglo ng paghahari ng 
mga puting mananakop. Makikita ito pangunahin sa industriya ng sine kung saan 
kamakailan nakikitang mas pinahahalagahan ang maputing kutis na may 
kinalaman sa uring pribilehiyado, gayundin sa mga patalastas na pawang mestisa 
ang mga modelo. Sa saligan, humahantong ito sa pagbabaluktot ng ating 
pambansang identidad bilang mamamayan. 


Sa ating bansa, kapwa ang usapin ng lahi at etnisidad ay nagpalitaw ng makitid na 
pag-iisip, lantaran at tago, mulat at hindi. Muli ang mga pag-iisip na ito ay ikinintal 
ng mga mananakop na Espanyol at Amerikano: ang pagmamaliit sa maitim na 
balat ng mga katutubo, ang negatibong pag-iisip sa mga di Kristyano at di 
Kanluranin bahagi ng populasyon. Subalit ang mga pag-iisip na ito ay taliwas sa 
ating interes bilang isang bayan at sa mahaba at tuluy-tuloy na proseso ng 
dekolonisasyon at paglaya, kailangan lansagin ang gayong mga paniniwala para 
makamit ang tunay na makatarungang lipunan. 


Ang paniniwalang relihiyoso at pampulitika ay mga salik din sa sining. Subalit 
muli, ang mga ito'y may kakawing na interes at perspektiba. Ang relihiyon, na 
nakakawing sa malalaking institusyong panlipunan, ay hindi nyutral na aspeto ng 
buhay ng mga tao. Maaaring suportahan nito ang kasalukuyang kaayusan, maging 


161 


ys 


ang mga awtoritaryan at maka-kanang interes tulad ng dating mga grupong 
vigilante sa Mindanao na dinala ang katutubong paniniwala para sa sukdulan at 
militanteng konserbatismo. Ito ay bumangga sa mga saligang organisasyong 
relihiyoso na may mapagpalayang hangarin, katulad ng teolohiya ng pakikibaka na 
naging popular sa mga Basic Christian Communities noong dekada 1970 at 1980. 
Ito ay ibinunga ng importanteng pagkatanto ng progresibong kaparian na bilang 
diskurso, naglalaman ang Bibliya ng radikal na potensyal na pwedeng hugutin para 
suportahan ang mga hangarin ng bayan. Isang katulad ng seksyon ay ang 
Magnificat, na ang tema ay naging batayan ng serye ng mga gawang sosyal 
reyalistika matapos ang asasinasyon ni Aquino. Gayunman, inangkin ni Gng. 
Aquino ang Magnificat sa kanyang kampanyang pampulitika. 


Sa usapin naman ng paniniwalang pampulitika, walang duda na sinusuportahan 
nito kundi man ang interes ng mga may pribilehiyo o dominanteng ideolohiya na 
sinusuportahan ng mga grupong makapangyarihan at mayayaman at ang mga 
katunggaling mga ideolohiya na laging nagsisikap na magkamit ng higit na 
malawak na suporta. Maaaring tuwiran o di tuwirang salaminin ng sining ang 
magkakatunggaling pusisyong pampulitika at sa ganitong pakahulugan, mayroon 
silang saligang ugnayan sa mga interes pampulitika at pang-ekonomya para sa 
konserbatismo o pagbabagong panlipunan. 


Sining at Panlipunang transpormasyon 


Ang sining na naghahatid ng kahulugan at hinahalaw mula sa pananaw at 
interpretasyon ng artista tungkol sa buhay at reyalidad ay hindi simpleng 
pagpapamalas ng teknikal na husay sa pagdidibuho at pagpipinta, hindi lamang 
palamuting mga linya at kulay na bahagi ng isang mas malaking iskema ng panloob 
ng disenyo ng kumpletos-rekados na mga bahay, hindi mumurahing kalakal na 
binibili at ibinebenta at sinusukat ang halaga sa pamilihan, hindi simpleng piyesa 
sa pustoryosong estilo sa mga press release o sosyalan. Sinisira nito ang kahulugan 


162 


yes 


Dahil hindi nyutral ang sining at hinahalaw ang enerhiya nito mula sa dinamismo 
at tunggalian sa lipunan, aktibo rin itong tagapagdala ng pagbabago. Sa pagpaksa 
nito sa mga temang panlipunan at pampulitika, ipinakikita nito ang kanyang 
pagkiling at simpatya sa isa o sa kabilang panig ng relasyon sa produkson. Ang 
pagtrato nito sa mga temang ito ay pwedeng tuwiran o hindi litaw, pero maaaring 
pag-unlad ng temang 
panlipunan at 
pampulitika sa ilang 
obra o koleksyon ng 
mga gawa na 
tumatalakay sa iba't 
ibang aspeto. Ang 
pagtrato nito'y 
maaaring dramatiko o 
marahan, o pino, 
sopistikado o mahirap 
unawain sa suson-sunon 
na mga parunggit at 
simbolo. Sa buong 
kasaysayan ng sining, 
kabilang sa 
pinakamalalang obra ay 
tumalakay sa mga 
isyung pampulitika, 
tulad ng ginawa ni 
Picasso sa Guernica o 
ng ginawa ni Francisco 
Goya sa Tres de Mayo o 
sa pag-ukit ng “Ang 
paghimbing ng 
katwiran ay nag-aanak 


163 


yes 


ng mga halimaw” kontra sa bakgrawn ng Napoleonikong paglusob ng Espanya. 
Ang sining bilang tagahatid ng pagbabago ay laging magiging hamon para sa mga 
seryosong artista dahil nais nilang pagtibayin ang mahalagang papel ng arte sa 
lipunan at panlipunang transpormasyon at sa papel nito sa paglikha ng kasaysayan 
tungo sa kaayusang makatao at makatarungan na hindi pa rin natin matanganan 
hanggang sa kasalukuyan. ys 


(Ito ay salin at sipi mula sa orihinal na sanaysay sa English na "Art and Society" ni Alice 


Guillermo noong 1997. Namatay si Guillermo noong Hulyo 29, 2018.) 


164 


Haras sa mga Kauban 


ni Ka Signer 


yes 


ys 


Liham ni Ka Nessa, isang Lumad: 


Parangal Kay Papa Hulyo 


Masakit ang mawalan ng isang ama. 
Pa, magbabayad ang mga umutang ng iyong buhay! 


Higit sa tatlong taon tayong hindi nagkita. Masaya tayo nung mga panahong 
kumpleto pa ang ating pamilya kapiling natin ang mga kasama. Lalo na sa 
panahong may mga pag-aaral ang mga kasama masigasig kang tumutulong sa 
kanila para magtagumpay ang paglunsad nito. Hanggang binigyan ka ng mas 
mabigat na tungkulin ng mga kasama at dama kong napakalaki ng kanilang tiwala 
sa'yo. Pinagkaisa mo ang mamamayang Lumad at kinilala kang lider nila. Buong 
tapang mong ipinagtanggol ang ating lupang ninuno. Napamunuan mo ang 
paglutas ng maraming problema sa ating komunidad at nakita kong sa pagkakaisa 
ay walang problemang hindi malulutas gaano man ito kalaki. Subali't nakaabot sa 
kaaway ang ginagawa mo't ikaw ay winanted nila. At naging lihim ang iyong mga 
kilos sa paggampan ng “yong mga gawain sa masang kilusan. 


Hanggang naisip kong magpultaym pagkatapos ng mga inaral kong pulitikal na 
edukasyon na bigay ng mga kasamang hukbo. Dahil gusto kong hubugin ang aking 
sarili tulad mo at ng mga kasamang nag-aalay ng kanilang buhay sa rebolusyon 
nang walang hinihintay na kapalit. Nagpaalam ako sa'yo, “Disiotso anyos ka na 
“nak at mayroon ka nang sariling pag-iisip, magdesisyon ka at susuportahan kita.” 
Hindi ko malimutan at sinabi mo pa, “kahit malayo ka, mananatili kang malapit sa 
aking puso.” 


Payo mo sa akin na sundin ko ang mga palisiya sa loob—palisiya tungkol sa 


pakikipagrelasyon ng babae at lalaki ay lagi kong tatanganan. Habilin mo pa, 
“tayong mga mahihirap at inaapi ay dapat lamang na magrebolusyon.” 


166 


ys 


Pa, narito ako ngayon kapiling ang mga kasama na tumutulong sa pagpapatatag ng 
aking mga rebolusyonaryong prinsipyo at paninindigan. Pa, isa na ako sa mga 
responsableng kasama sa aming iskwad at patuloy na naghuhubog sa sarili. 
Nagsisikap akong tumindig at pangibabawan ang mga 

kahirapan sa pagkilos. Ikaw ang aking inspirasyon at lakas sa aking 
pagrerebolusyon at walang-pagod na paglilingkod sa sambayanan. 


Pa, ipagpapatuloy ko ang iyong naputol na pakikibaka. At hinihiling ko ang 
hustisya para sa iyo at sa iba pang masang biktima ng pandarahas ng pasistang 
militar. 


Papa Hulyo, bayani ka ng masang api, bayani ka ng masang Lumad na nakikibaka 
para sa lupang ninuno. Walang katumbas ang iyong paglilingkod sa masa hanggang 
sa'yong huling hininga. Hindi ka namin malilimutan. 


Huwag kang mag-alala Pa, patuloy kaming magpupunyagi upang mabago ang 
bulok na sistema. 


Mabuhay! J love you so much Papa Hulyo, miss na miss kita. 


[Tala ng Editor: Si Kas Hulyo, isang Lumad na Manobo, mahigit 40 anyos, 
may asawa at mga anak ay responsableng lider sa kanilang komunidad. Pinatay 
siya ng mga sundalo ng AFP habang mag-isang nagpapahinga sa kanyang kubo 
noong 2016. Si Kas Hulyo ay taga-Bukidnon, isang probinsya sa Mindanao.] 


167 


ys 


Pasasalamat 


Taos-pusong nagpapasalamat ang Armas at ang Patnugutan ng Ulos sa lahat ng 
kasamang nag-ambag ng kanilang mga likhang sining, oras at talino para mabuo 
ang ginintuang isyung ito. 


Partikular na pinasasalamatan namin sina Ka Uno at Ka Dahlia para sa mayamang 
komentaryo at mga mungkahi; si Ka Ethel para sa mga kwentong bayan mula sa 
Cagayan Valley; si Ka Laden at mga kasama sa Lingkawas para sa mga dibuho; si Ka 
Taboy, para sa makinilyadong kopya ng mga tula ni Servando Magbanua; ang mga 
kasama sa Panay para sa koleksyon ng mga tula at dibuho ni Ka Mayamor; ang mga 
kasama sa Negros para sa tula ni Ka Kerima Lorena Tariman; sa Eastern Visayas sa 
tatlong tula; sa Armas-Southern Tagalog at mga kasama sa North Central Mindanao 
para sa mga awitin; sa pamilya at mga kaibigan ni Alice Guillermo sa kanyang 
sanaysay; kina Ka Ikay, Ka Lorena at kay C sa tulong sa pagsasalin ng mga tulang 
Waray; sa iba't ibang mga publikasyon tulad ng Kalatas, Dagitab, Daba-Daba, Asdang, 
Baringkuas, Dangadang at Sulong; at sa mga kasama na pinagmulan ng dibuho nila Ka 
Parts, Neil Doloricon at Ka Libre. 


Higit sa lahat, nais naming pasalamatan ang masa na silang mayamang 
pinagkukunan ng mga paksa, imahe, kwento at inspirasyon para sa patuloy na 
yumayamang pambansa-demokratikong kultura ng rebolusyonaryong kilusan sa 
bansa. Maraming salamat sa matiyaga ninyong paghihintay at pagpapatawad sa 
amin sa pagkaantala ng ginintuang isyu na ito. 


Laging bukas kami sa inyong mga kontribusyon, ideya, upinyon at puna para sa 


ikauunlad ng ating dyornal. 


Mabuhay tayong lahat! 


yes 


Inihanda ng ARMAS 
2018-2019 


Inihanda ng ARMAS 
2018-2019 


